Presented  to  the 
LiBRARY  ofthe 

UNIVERSITY  OF  TORONTO 

from 
tíieestauof 


B  I  B  L  í  U  L  J  Ó  D 


BIBLÍULJÓD 


EPTIR 


Valdimar  Briem 


n 


■'K^^^^^^'' 


REYKJAVIK 
KOSTNAÐARMAÐUR   SIGURÐUR    KRISTJÁNSSON 

1897 


FJBLAGSPRENTSMIÐJAN. 


OR  NtJA  TESTAMENTINU 


Vitruii  Sakaríasar. 

(Lúk.  1.) 

IC^ú  sólin  cr  runnin  og  komið  er  kvöld 

o^  kvöldroðinn  horflnn  er  fagur; 

og  bládimina  nóttin  út  breiðir  sín  tjöld, 

cr  byrgður  er  skínandi  dagur. 

Nú  þegir  hver  fugl,  er  svo  glaðloga  gól, 

og  grætur  nú  jörðin,  er  hnigin  cr  sól. 

Þótt  horflnn  sjc  dagur  og  döpur  sje  nótt 

ei  dagsins  þarf  alllengi'  að  sakna; 

á  húmvængjum  nóttin  burt  flogin  er  tijótt 

og  fuglar  með  deginum  vakna. 

Þá  hefja  þeir  aptur  sinn  inndæla  róm, 

og  uppfylla  loptið  með  glaðværum  óni. 

Þá  ísraels  herfrægðar  komið  var  kvöld 

og  knppanna  horflnn  var  Ijómi, 

og  sáttmálans  gamla  var  útrunnin  öld 

og  ágætu  feðranna  blómi, 

þá  dvínuðu  gígnanna'  og  harpnanna  hljóð 

og  heilagir  söngvar  og  spámanna  Ijóð. 


8 


Þótt  löTig  fyndist  nóttin,  hún  líða  þó  vann 

og  loksins  fór  aptur  að  morgna, 

o^  sáttmálans  nýja  þá  sólin  upp  rann 

ei  sakna  menn  þurftu  hins  forna. 

Þá  ^uðdómleg  hljómaði  gleðinnar  raust, 

er  gleðinnar  sól  fram  úr  myrkrunum  brauzt. 

Ei  sól  var  upp  runnin  í  austri  þó  enn 

og  enn  þá  var  nóttin  í  hlíðum ; 

og  eldgömlu  fórnirnar  iðkuðu  menn, 

sem  áður  á  fornaldar  tíðum ; 

með  brennifórn  lýstu  menn  niðdimma  nótt; 

þó  nálgaðist  sólin  á  Ijósvængjum  skjótt. 

í  musteri  drottins  svo  eitt  sinn  bar  að, 

er  áttu  menn  fórnum  að  sinna, 

að  falið  var  öldungi'  að  framkvæma  það 

og  fórnina'  af  höndum  að  inna. 

Hjá  altari  sat  hann  þar  salar  við  stafn. 

Og  Sakarías  var  hins  aldraða  nafn. 

Par  ilmandi  roykelsi*  að  vígja  hann  var 

og  veifaði  sig  því  í  kringum ; 

en  reykur  i  loptinu  liðaðist  þar 

í  Ijósbláum,  skínandi  hringum. 

Og  musterið  fylltist  af  ilmandi  eim 

og  augað  varð  töfrað  af  ijússkýjum  þcini. 

Og  kynlcgar  myndir  þar  sveimuðu'  uni  sal, 

þær  sífeJlt  á  brcj^íingu  voru, 

og  ýmist  þær  glömpuðu,  ýmist  þær  fal 


og  ýmist  þær  komu'  eða  fóru. 

Með  augum,  með  vængjum,  með  audlitum  smám 

þær  iðuðu'  um  hvelíing  í  Ijóshringum  blám. 

En  saman  dró  hringina,  saman  dró  ský. 

og  sífellt  þeir  virtust  að  fækka, 

og  skýrar  sá  Ijómandi  andlitin  í 

og  æ  sýndust  vængirnir  stækka, 

unz  smámyndir  hurfu  i  geislandi  glóð. 

þar  glóbjartur  engill  i  musteri  stóð. 

Og  ótta  sló  miklum  á  öldunginn  þá; 

en  engillinn  mælti  svo  blíður: 

„Ei  þarft  þú  að  óttast  guðs  engil  að  sjá, 

er  ágæta  kosti  þjer  býður: 

Með  Elisabet,  þinni  ástfólgnu  kvon, 

þú  eignast  munt  dýran  og  göfugan  son." 

,,Sem  Elías  hlýtur  hann  himneskan  mátt 

i  honum  mun  andi  guðs  búa ; 

hann  feðranna  hjörtum  til  barnanna  brátt 

og  börnum  til  feðra  mun  snúa; 

og  frelsara  mannanna  brautir  hann  býr 

og  börnum  til  himneska  föðursins  snýr." 

Ea  hnigin  að  aldri  þau  hjón  voru  þá, 

og  hann  því  ei  boðskapnum  trúði, 

og  hreinskilinn  kvað  hann  sjer  efa  þar  á. 

Þá  engillinn  mælti  hinn  prúði: 

„Unz  fram  þetta  kemur  þú  missa  skalt  mál, 

þá  muntu  það  reyna,  jeg  fer  ei  með  tál." 


10 


Og  horfinn  var  engillinii,  hljótt  varð  um  rann, 

er  hnigin  var  sólin  að  straumi. 

En  mállaus  og  agndofa  eptir  stóð  hann, 

og  allt  honum  fannst  sem  í  drauini. 

Hann  gat  ekki  talað,  þótt  til  væri  reynt, 

því  tungan  var  hept,  en  sinn  guð  bað  hann  leyat. 

En  aptur  kom  dagur  og  aptur  varð  bjart, 

og  aptur  þá  fuglarnir  sungu; 

og  aptur  hann  höndin  hin  hiraneska  snart 

og  haptið  varð  laust  af  han.'j  tungu. 

Þá  efinn  var  horfinn  og  angrið  var  bætt, 

því  Elísabet  hafði  son  honum  fætt. 

„Ó,  dýrð  sje  þjer,  ísraels  drottinii",  hann  kvað, 

„sem  dásemdum  börnin  þín  vefur, 

sem  vitjaðir  fólks  þíns  og  frelsaðir  það, 

sem  feðrunum  lofað  þú  hefur. 

0,  þökk  sje  þjer,  guð  minn,  að  gafstu  iiijcr  son, 

er  greiða  skal  braut  fyrir  ísraels  vou." 

Og  Jóhannes  kallaður  sveinninn  var  sá, 
hann  sjálfur  var  cngill  guðs  fagur. 
Hann  lýsti  sera  morgunskiri  loptinu  á, 
unz  Ijómaði'  hinn  himneski  dagur, 
sá  dagur,  sem  hæðum  er  upprunninn  af 
og  upplýsir  dauðans  og  myrkranna  haf. 


11 
Boðun  Maríu. 

(Lúk.  1 .) 

Vakna,  von  og  gleði, 
vor  er  allt  í  kring, 
og  með  glöðu  geði 
guðs  um  miskunn  syng. 
Drottins  leyndardóma, 
dásemd  skaparans 
vorsins  raddir  róma; 
ræð  um  gæðsku  hans. 

Rís  þú  upp,  minn  andi, 
upp  með  vori'  og  sól ; 
lypt  þjer  lofsyngjandi 
Ijóss  að  dýrðarstól. 
Syng  um  suraars  boðann, 
syng  þú  vorsins  óð,  — 
meyjar  raorgunroðann, 
Marju  sólarljóð. 

Sat  í  Ijósura  lundi 
Ijúf  og  fögur  raær; 
sjer  þar  ein  hún  undi 
ölluiii  mönnuni  fjær. 
Vorsins  blóniinn  bliði 
breiddi  sig  ura  dal; 
raorgunþeirinn  þíði 
þaut  í  bjarkasal. 

Vor  og  raorgun  mættust 
meyjar  fegurð  í. 


12 

hittust,  kysstust,  kættust, 
kættust  yfir  því. 
Var  á  vöngum  henni 
vorsins  blómi  dýr; 
mjallhvítt  meyjar  enni 
morgun  lýsti  hýr. 

Sólin  rann  úr  sævi, 
sæl  og  blessuð  skein; 
eins  var  hennar  ævi 
yndisleg  og  hrein. 
Eins  og  blómið  bjarta 
breiðist  móti  sól, 
hreint  og  saklaust  hjarta 
himin  í  sjer  fól. 

Glóði  dögg  á  grundu, 
glóðu  tár  á  hvarm: 
gleðihrannir  hrundu 
hvelfdan  j^fir  barm. 
Drottins  perlur  prýddu 
prúðu  meyna  þá; 
gleðigeislar  skrýddu 
guði  vígða  brá. 

Hvað  var  hjer  til  gleði? 
Heimur  kærleikans : 
ást  1  ungu  geði, 
ást  til  festarmanns. 
Árdags  yndisblíða 
æsku  gleðja  vann. 


13 

Von  og  vorið  fríða 
við  það  saman  rann. 

Hvað  var  hjer  til  gleði? 
Hærri  gleði  þó : 
eins  í  ungQ  geði 
ást  til  drottins  bjó. 
Kranp  á  grundu  græna 
guði  helgað  fljóð, 
hóf  upp  blíðra  bæna 
blessnð  sólarljóð. 

Leið  til  Ijóssins  sala 
lofgjörð  mærÍDnar 
Leið  til  lágra  dala 
Ijóssins  herra  svar. 
„Mitt  í  morgunskýjum 
mættust  bæn  og  náð," 
kysstust  kossi  hlýjum, 
krýndu  blessun  láð. 

Bænarengill  blíður 
brá  sjer  guðs  á  fund; 
friðarengill  fríður 
fagra  steig  á  grund, 
Ijóssins  skikkju  skrýddur, 
skrúða  gleðinnar, 
vonarvængjum  prýddur 
vorsins  fagnaðar. 

Mælti  hann  við  meyna 
milt  í  vorsins  þei: 


14 

„Heil  vert  þú,  hin  hreina, 
hýra,  góða  mcy. 
Náðar  gaðs  þú  nýtur, 
niptin  foldar  bezt; 
alla  heill  þú  hlýtur, 
heimsins  kvenna  mest." 

Engils  orðin  viður 
ungu  meynni  brá; 
hneig  á  hauður  niður 
hún  við  kveðju  þá, 
hrædd  við  himins  Ijóma, 
hans  af  enni'  er  stóð, 
hrædd  við  unduróma, 
engils  dýrðarljóð. 

Mælti  hann  við  meyna: 
„Marja,  hræðstu  ei, 
hýra,  góða,  hreina, 
himinsignda  mey. 
Barn  þú  brátt  munt  fæða, 
bjartan,  fríðan  son. 
Hve  má  slík  þig  hræða 
himins  náð  og  von!" 

„Hann  skal  Jesús  heita, 
honum  ofar  sól 
drottinn  dýr  mun  veita 
Davíðs  konungsstól. 
Hans  mun  hvcrgi  líki 
heims  um  víðan  ranu ; 


15 

enginn  á  hans  ríki 
endir  verða  kann." 

Meyjar  morgunroða 
mjög  á  vanga  brá, 
hún  er  himinboða 
heyrði  kveðju  þá. 
„Eg  er",  ungur  svanni 
undirleitur  kvað, 
„hrein  af  hverjum  manni; 
hvernig  verður  það?" 

BngiU  svarar  aptur 
orðum  hennar  gegn: 
„Hár  er  herrans  kraptur, 
hvað  er  guði'  um  megn  ? 
í  þjer  innst  mun  byggja 
andi  skaparans, 
og  þig  yfirskyggja 
æðstur  kraptur  hans." 

„Ei  er  unnt  að  skilja 
alvís  drottins  ráð. 
Vilja  guðs  skal  vilja, 
vilji  hans  er  náð. 
Drottins  ráð  er  dulið, 
dróttum  ákvarðað. 
Flest  er  hjer  oss  hulið; 
hvernig  verður  það?" 

„  Hy gg  að  hvað  þú  skilur, 
heimsins  fávist  barn; 


16 

orsök  alls  þjer  dylur 
alvís,  náðargjarn. 
Hvað  er  guð  og  geimur? 
gettu,  segðu  hvað. 
Hvað  er  líf  og  jheimur? 
Hvernig  verður  það?" 

„Skoða  blómið  bjarta, 
bygging  þess  er  smá; 
hrífur  þó  þitt  hjarta 
hagleiksvottur  sá; 
hvernig  mynda  megi 
minnsta  rósablað 
hár  sjer  hugur  eigi ; 
hvernig  verður  það?" 

„Sjá  þú,  sólin  rennur 
sína  fögru  braut, 
björtum  loga  brennur 
blá  um  himinskaut, 
síðan  aptur  sígur 
sjávarbylgjum  að, 
og  í  hafið  hnígur; 
hvernig  verður  það?" 

„Lít  um  loptið  rcika 
Ijósin  fögur  stillt, 
aldrei  út  af  skeika, 
aldrei  fara  vilt; 
vetur  eptir  vetur 
vitja  sinn  um  stað; 


17 

hver  því  hagað  getur? 
hvernig  verður  það?" 

„Horf  þú  út  um  heiminn, 
horf  á  stórt  og  smátt, 
allan  guðs  um  geiminn, 
gjörvallt  hátt  og  lágt. 
Veiztu  það,  hvað  veldur 
veröld,  eða  hvað? 
Svara,  hvað  þú  heldur; 
hvernig  verður  það?" 

Marja  höfuð  hneigði,  — 
hún  ei  vissi  það,  — 
bljúg  sig  niður  beygði, 
blítt  við  engil  kvað : 
„Hlýða  herra  sínum 
herrans  ambátt  ber. 
Eptir  orðum  þínum, 
engill,  verði  mjer." 

Saklaus  mærin  sagði 
svo  við  engil  þar ; 
en  á  augabragði 
engill  horfinn  var; 
hann  i  himinsljóma 
hvarf  í  geislakrans; 
eptir  heyrðist  óma 
ástarkveðja  hans. 

Morgunblærinn  blíði 
bljes  i  hægum  þei, 

BibUaljöð  U. 


18 

ástarandinn  þíði 
yíir  hreina  luey. 
Fann  hún  friðaranda 
færast  '<jcr  í  brjóst, 
og  hins  allsvaldanda 
æðsta  kraptinn  Ijóst. 

Hvíldi  hún  í  lundi 
hrein  við  rósablöð ; 
clsku  drottiiis  undi 
auðmjúk,  sæl  og  gVóö. 
Kvað  sú  lóan  Ijúfa 
lofjrjörð  j^löð  og  klökk; 
söng  hin  sæta  dúfa 
sínuni  guði  þökk: 

„Hjarta,  hugur,  sinni, 
hcrra,  lofnr  þig, 
er  í  upphefð  þinni 
aunia  leizt  á  mig. 
Tungur  allar  tiðir 
tala'  um  hlutfall  mitt; 
gjörvöU  lönd  og  lýðir 
lofa  nafnið  þitt." 

„Hina  stoltu'  og  háu 
hraktir  þú  á  braut ; 
hina  litlu'  og  lágu 
Ijúfur  tókstu'  á  skaut. 
Hönd  þín  burtu  hrekur 
hrokafulla  þjóð, 


19 

að  sjer  aptur  tekur 
aumstödd  börnin  góð." 

„ísrael  þinn  eiginn 
ástarkæra  lýð 
hefur  fús  og  fegin 
frclsað  náð  þín  blíð. 
Allir  lof  þjer  Ijóði, 
Ijúfa  drottins  hönd. 
í  þjer,  guð  minn  góði, 
gleöur  sig  niín  önd." 


Jólaiióttiii. 

(Lúk.  2.) 


Upp,  upp  til  þín  í  hiniiiis  háa  geima 
jeg  horíi,  drottinn,  bjart  um  vetrarkvöld. 
Jcg  sjtí  ei  þig,  en  þina  fögru  heima, 
í  þúsund  bogum,  ótal  sólna  fjöld ; 
með  hátign  þær  í  herfylkingum  streyuia 
um  himinblám<ans  endalausu  tjold. 
Ó,  hvílik  dýrð,  ó,  hvilíkt  undravcldi! 
Sjá  himins  letur  gyllt  á  bláum  feldi! 

Þú  Ijósum  skrýdda  logahvelfing  bláa! 

hví  Ijómar  þú  svo  skært  fyrir'  auga  manns? 

Ó,  sýnir  þú  í  himingeimnum  háa 

í  hátign  alla  vegsemd  skaparans? 

Nei,  langt  í  frá,  en  að  cins  ímynd  smáa 

og  undralítið  skin  af  Ijósi  hans. 


20 


Sú  prýði,  sem  á  himins  dúk  er  dregin, 
er  daufur  skuggi'  af  Ijósinu"  hinura  mcgin. 

Guðs  veru  mynd  og  drottins  dýrðarljóma 
ei  dauðlcgt,  mannlegt  auga  skynja  má, 
og  ekkert  megnar  mannlegt  orð  að  róma 
þá  miklu  dýrð,  þótt  hana  fengi'  að  sjá. 
Eitt  orð  þó  skýrir  alla  leyndardóma, 
það  orðið,  sem  varð  hold  og  bjó  oss  hjá. 
Það  orðið  sjálft  var  ódauðleikans  blómi, 
guðs  ímynd  skær  og  veru'  haus  dýrðarljómi. 

Og  fögur  er  þó  festing  himins  víða, 

hve  fagurt  blikar  skærra  stjarna  her! 

hve  hátíðlega  þær  um  loptið  líða! 

til  Ijóma  dýrðar  guðs  þær  benda  mjer. 

Þó  ein  ér  fegurst  undurstjarnan  fríða; 

af  öllum  hún  í  dýrð  og  hátign  ber. 

Hún  að  eins  sjest  af  augum  drottins  barna. 

Það  er  hin  gamla,  bjarta  jólastjarna. 

Pað  Ijós,  sem  fyr  í  fornum  austurlöndum 
við  fæðing  Jesú  lýsti  vitringum, 
það  Ijómar  enn  hjer  lengst  á  vesturströndura, 
og  löngu  síðar,  eins  hjá  sraælingjum ; 
það  lýsir  enn  og  bendir  enn  þeim  öndum, 
er  æðra  Ijós  hjer  þrá  í  myrkrunura; 
það  bendir  þeira  til  Betleheras  að  fara, 
til  barnsins  Jesú  guðs  raeð  englaskara. 

Til  Betleheras,  til  Betleheras  skal  skunda, 


21 


til  Betlehems,  þar  Jesús  fæddur  var. 
Sem  pílagríraiir  fer  jeg  enn  til  funda 
við  frelsarann  í  lágri  jötu  þar. 
Sjá,  leiðarstjarnan  gengur  enn  á  undan 
með  undraljóma  himins  fegurðar; 
á  augabragði  einu  þar  hún  kemur 
og  yfir  litlu  húsi  staðar  nemur. 

Hvert  er  jeg  kominn?  hjer  á  foldu  fríða 
í  fjarska  miklum  yfir  höf  og  lönd? 
Hvert  er  jeg  kominn?  fram  til  fomra  tíða, 
í  fornöld  heims?    í  svip  það  líður  önd; 
hinn  frjálsi  hugur  fer  svo  hratt  og  víða, 
hann  tjötra  engin  rúms  nje  tíma  bönd. 
Til  Betlehems  —  fyrir"  átján  öldum  siðan  — 
mig  undrastjarnan  leiðir  völl  á  fríðan. 

Þar  sje  jeg  lítinn  bæ  á  blómgum  grundum ; 
sjá,  blika'  á  þökum  nætur  Ijósglampar, 
og  stjörnur  skína  hjer  og  hvar  í  lundum, 
i  húsin  skyggir  bak  við  greinarnar: 
öll  Ijóma  þau  af  Ijósa  fjölþúsundum, 
og  liðið  þó  að  miðri  nóttu  var.  — 
Þetta'  cr  þá  borgin  Betlehem  hin  smáa, 
þar  birtast  skyldi  d^Tðin  guðs  hin  háa. 

Allt  svndist  vera"  á  ferð  og  flugi"  í  bænum 
og  fólk  svo  margt,  sem  stór  það  væri  borg. 
Þar  herrar  sátn'  í  höllum  sínum  vænum 
og  hvildust  glaðir.  langt  frá  ama"  og  sorg; 
en  margir  gengu  úti'  i  aptanblænum 


22 


og  engan  náttstað  höfðu  nenia  torg; 

því  raargt  var  þar  af  mönnum  aðkomandi, 

til  manntals  komnum,  hver  úr  sínu  landi. 

Sjá,  einn  á  meðal  aðkomandi  manna 

þar  unga  mey  við  hönd  sjcr  leiddi'  um  stað; 

hann  gckk  á  milli  helztu  hcrbergjanna, 

um  húsrúm  fyni'  sjúka  mey  hann  bað ; 

en  allir  honura  inngang  til  sin  banna, 

því  alstaðar  var  meir  enn  fullskipað ; 

og  þeir,  sem  höfðu  fjemætt  gjald  þeim  fengið, 

þeir  fyrir  snauðum  mönnum  höfðu  gengið. 

Svo  kveldið  leið  —  og  nálgast  nóttu  miðja, 
í  nauðum  staddur  hann  þar  lengi  gekk; 
ei  þreyttist  hann  með  þolinmæði  að  biðja, 
og  þá  um  síðir  lítinn  kofa  fjekk; 
en  meyna  varð  á  þennan  stað  að  styðja; 
við  stall  þar  lágu  bundin  dýr  raoð  hlekk. 
Þar  dirarat  var  inni,  daprar  jötur  tómar, 
en  drottins  stjarna  skær  þar  yflr  Ijómar.  — 

Nú  mið  or  nótt,  og  stjarnafjöldinn  stígiir 
á  stirndu  hveli  fagran  geisladans. 
Nú  mið  er  nótt,  og  mánaljósið  hnígur 
á  mörk  og  skóg  og  víðar  byggðir  laiids 
Nú  mið  er  nótt,  og  svefn  á  augu  sígur 
hins  sjúka.  þreytta,  vinnulúna  manns. 
Er  bróðir  dauðans  blæju'  á  augu  drcgur, 
þá  birtist  lífsins  hcrra  tignarlegur. 


23 


Öll  skepnan  sefur,  allt  er  buniliO  bluudi,  — 

því  bróðir  dauðans  vinnur  sjerhvcrt  hold, — 

í  skógi  fugl,  og  fiskur  úti'  á  sundi 

og  fjöldi  dýra  vítt  um  gróna  fold, 

og  grös  í  hlíðum    blöð  í  blómalundi 

og  báran  hafs,  og  ormur  djúpt  í  mold,  — 

allt  sefur  vel  og  værð  á  öllu  hvílir, 

og  veröld  allri  friðarblæja  skýlir. 

Og  þar  lá  hjörð  í  haga  nálægt  bænum 

og  hvíldist  eptir  dagsins  breyzkju  rótt; 

en  hjarðmenn  vöktu  þar  á  grundum  grænum 

og  glöddust  yfir  hinni  fögru  nótt. 

Allt  var  svo  stillt  og  blítt  í  næturblænum, 

ei  bærðist  lauf,  en  allt  var  kyrt  og  hljótt. 

Þeir  gleymdu  hcim,  þeir  gleymdu  sjer  og  jörðu, 

og  glaðir  upp  í  himinljómann   störðu. 

Þeir  störðu  lengi  lopts  á  hvolfið  víða, 
unz  loksins  mælti  hrifinn  ungur  sveinn : 
„Jeg  opt  sá  himiiis  undurljómann  fríðfi, 
en  aldrei  var  hanu  svona  skær  og  hreinn; 
ó,  hvílík  fcgurð !  hvilík  unaðsblíða ! 
svo  himinn  drottins  Ijómað  gctur  cinn; 
en  „fyrst  hann  er  svo  fagur  á  úthvcrfunni, 
hve  fagur  raun  hann  þá  á  rjetthverfunnil"" 

Eri  undir  eins  og  sveinninn  þetta  sagði, 
þá  sýndist  himins  Ijósahvelfing  blá 
að  snúast  við  á  einu  augabragði; 
þar  undurljómann  bak  við  mátti  s.já. 


24 

Á  hjarðmenn  skæran  blíðu-bjarma  lagði, 
og  birta  drottins  skein  í  kringum  þá. 
í  Ijósi  því  sjest  engill  undurfríður 
og  yfir  þá  á  björtum  vængjum  líður. 

Og  sjá,  þar  engill  stóð  á  stöðvum  hjarðar! 
og  stórum  ótta  sló  á  bjarðmenn  þá. 
í  angist  flatir  fjellu  þeir  til  jarðar, 
og  fólu  sýn,  að  Ijómann  skyldu'  ei  sjá. 
En  Ijósið  skein  í  gegnum  grundir  harðar, 
og  geislum  allt  í  kringum  fjTÍr  brá. 
En  engill  drottins  ótta  þeirra  skildi, 
og  orð  þeim  flutti  náðar  guðs  og  mildi: 

„E>ú  litli  sveinahópur!  ver  ei  hræddur, 
því  helga  gleðifregn  jeg  boða  þjer: 
Sjá,  einmitt  nú  er  frelsari'  yður  fæddur, 
það  fríða  barnið  Jesús  Kristur  er. 
í  dag  er  sjálfur  drottinn  holdi  klæddur, 
í  Davíðs  borg  hann  ftana  munuð  þjer, 
í  litlu  húsi,  langt  frá  sölum  manna, 
í  lágri  jötu,  mcðal  húsdýranna," 

Hvert  orð,  hvort  orð,  er  engiU  mælti  blíður, 
varð  engill  smár  með  Ijósa"  og  hýra  brá; 
og  sama  orð  nf  sjerhvers  munni  líður, 
og  sjerhvert  þeirra  varð  að  engli  smá. 
Svo  ótalfaldast  englaskarinn  fríður, 
og  alstaðar  var  þeirra  dýrð  að  sjá ; 
á  himni'  og  jörðu,  yíir"  og  allt  í  kringum, 
var  alskipað  af  drottins  herfylkingum. 


25 


Og  allt  í  kring  þá  heyrðist  fagur  hljómur, 
svo  heyrði  fyr  ei  yndislegan  söng. 
Hve  fagur  þykir  fugla  smárra  rómur 
í  fögrum  skógi'  uni  sumardægur  löng! 
en  þúsuud  sinuum  fegri  er  unaðsómur 
guðs  engla'  um  vetrarkveldin  dimm  og  ströng : 
„Dýrð  guði'  í  hæðum,  frelsisfursta  sönnum, 
guðs  friður'  á  jörð  og  blessun  yfir  mönnum." 

Til  borgarinnar  hirðar  glaðir  gengu, 

og  gjörðu  svo  sem  lagt  var  fyrir  þá, 

og  undir  eins  án  fyrirhafnar  fengu 

þeir  fundið  húsið,  sem  þeim  bent  var  á. 

Það  mjög  var  smátt  og  auðkennt  var  að  engu, 

cn  yfir  skein  þar  dýrðarstjarnan  há. 

Hátt  yfir  þaki  Ijómar  Ijósið  skæra, 

en  lágt  þar  undir  sefur  barnið  kæra. 

Hve  lágt  var  hreysið!  —  Hver  því  raundi  trúa, 

er  hefði  staðið  þessum  kofa  hjá, 

að  undir  þessu  þaki  mundi  búa 

í  þröng  og  fátækt  dýrðarherra  sá, 

er  ræður  yflr  öllum  heima  grúa, 

og  eigi  jörð  nje  himinn  rúma  má. 

Pó  var  það  svo,  að  hjer  í  hreysinu'  inni 

var  hann,  sem  ræður  allri  veröldinni. 

Inn  gengu  hjarðmenn.    Ljós  þar  logaði'  eigi, 
þó  Ijómaði'  allt  um  húsið  furðu  skært, 
og  skærara'  en  þá  sól  á  sumardegi 
oss  sendir  birtu  gegnum  loptið  tært. 


26 


Par  svaf  í  stalli  sveinninn  yndislegi 

á  svörtum  hálmbing  ofurblítt  og  vært 

Sjá,  þar  var  loksins  frelsari'  heimsins  fundinn 

í  fátæklegum  kofa,  reifum  bundinn. 

Og  þar  var  Marja,  mærin  unga'  og  fríða 
og  móðir  sveinsins  lágri  jötu  hjá; 
með  glcði  laut  hún  yíir  barnið  blíða, 
og  blíða  og  lotning  skein  af  hýrri  brá. 
Og  jafnvel  dýrin  lúta  lágt  og  þýða 
svo  lotning  sína  fyrir  banii  smá. 
Þá  hjarðmenn  líka  á  knje  sín  niður  krjúpa 
og  kæru  barni  sýna  lotning  djúpa. 

Þá  virðist  hirðum  kofaloptið  lága 
að  lyptast  upp  og  verða  hvelfing  skær; 
og  hreysið  sjálft.  hið  hrörlega  og  smáa 
í  himinský  sem  musteri  guðs  nær, 
og  jatan,  þar  sem  hvílir  barnið  háa, 
þá  helga  líking  altarisins  fær; 
og  dýrin  helgan  drottins  söfnuð  prýða 
og  dýrka  guð  og  tigna  barnið  fríða. 

Og  aptur  breyttist:    Hússins  hvelfing  fríða 
að  himinfesting  verða  sýndist  þeim; 
og  musterið  hið  mikla,  háa'  og  víða 
að  miklum  sýndist  verða  undurgeim; 
og  söfnuður  að  söfnuði'  allra  lýða 
er  saman  kominn  var  úr  öllum  heim; 
og  allir  heyrðust  einum  syngja  rómi 
svo  unaðsblítt  í  þessum  helgidómi. 


27 


Og  cnn  varð  breyting:    Himinhvolíið  víða 

þá  hvcrfast  sýndist  þeim  í  aniiaö  sinn ; 

og  aptur  sjá  þeir  cng-laskarann  fríða, 

og  opinn  standa  dýrðarhimininn. 

Þeir  aptur  heyrðu  englasönj^inn  blíða 

og  endurtekinn  frelsis-lofsönginn: 

„Dýrð  guði'  í  hæðum,  frelsisfursta  sönnum, 

guðs  friður'  á  jörð,  og  blessun  yfir  mönnum." 

Og  englar  svifu  upp  í  himins  Ijóma, 

hver  cngiU  sýndist  verða'  að  stjörnu  smá; 

því  upp  1  Ijóssins  háa  helgidóma 

ei  hugurinn  þeim  lengra  fylgja  má. 

En  lengi  þar  á  eptir  heyrðist  óma 

guðs  engla  söngur  himinsölum  frá: 

„Dýrð  guði'  í  hæðum.  frelsisfursta  sönnum, 

guðs  friður'  á  jörð  og  blessun  yfir  mönnum." 

Og  burt  var  undrið.     Úti'  á  berri  jörðu 
þá  nptur  hirðar  stóðu'  um  bjarta  nótt; 
þeir  vöktu  þar  som  áður  yfir  hjörðu, 
en  allt  sem  fyr  var  þögult,  stillt  og  hljótt. 
Til  himins  eptir  englunum  þeir  störðu ; 
en  ekkert  sást,  og  þar  var  kyrrt  og  rótt. 
í  staðinn  engla  næturljósin  loga 
svo  Ijúft  og  blítt  á  skærum  himinboga. 


Það  undur  hvarf,  en  aldrei  skal  hið  dýra 
þó  undrið  hverfa',  er  birtist  þetta  sinn; 
og  Ijósið  hvarf,  en  Ijósið  Jesú  skíra 


28 


það  líður  aldrei  burt  fyrir  anda  minn; 
og  eng'lar  hurfu'  og'  ásýnd  þeirra  hýra, 
on  aldrci  hverfa  skal  þó  frelsarinn; 
og  cngla  raustin  þó  fyrir  löngu  þegi, 
skal  þeirra  gleðiboð  þó  firnast  eigi. 


Vitringariiir. 

(Matt.  2.) 

Þrír  kappar  forðum  fóru 
í  fagra  Davíðs  borg, 
með  hug  og  hjarta  stóru, 
þótt  hefðu  þunga  sorg: 
að  sækja  svölun  dýra,  — 
því  sáran  þorstinn  skar,  — 
í  brunninn  bjarta'  og  skíra, 
hjá  Betlehem  sem  var. 

Með  stáli'  og  bitrura  brandi 
þeir  brutust  gegnum  lið, 
sem  vígs  með  voða  grandi 
þar  varði  borgarhlið. 
Þeir  vatni'  að  vísu  náðu 
með  voðalegri  þraut, 
en  samt  ei  svölun  þáðu;  — 
þá  svölun  enginn  hlaut.  — 

Þrír  kappar  komu  góðir 
og  konungbornir  menn, 
í  fornri  speki  fróðir, 


29 

í  fagra  borg  þá  enn; 
að  sækja  svölun  dýra, 
því  sannleiks  þorstinn  skar,  - 
til  barnsins  blíða'  og  hýra,  - 
i  Betleheni  sem  var. 

En  stál  og  bitra  branda 
ei  báru  kappar  nú, 
cn  blíðan  bænaranda 
og  barna  fasta  trú. 
Með  spekt  og  friði  fóru 
þeir  ferðamenn  um  land, 
þvi  vænir  menn  þcir  voru, 
sem  vildu'  ci  neinum  grand. 

Þeir  heima  áttu  aliir 
í  austurlöndum  fjær; 
þeir  hcima  áttu  haliir, 
og  háar  voru  þær. 
í  söfnum  bóka  sinna 
þeir  sáu'  um  frelsið  skráð, 
og  fýsti  þann  að  finna, 
sem  fyrrum  ura  var  spáð. 

Og  burt  frá  glaum  og  gleði 
þeir  gengu  allir  þrír, 
mcð  Ijúfu'  og  glöðu  geði, 
með  gull  og  ilmföng  dýr. 
E>á  fremst  af  öllu  fýsti 
að  flnna  lausnarann. 


30 

Og  leiðarstjarna  lýsti 
þeim  loks  á  staðinn  þann. 

Uni  daga'  og  diramar  nætur 
hún  dýrðleg  blika  vann; 
þcir  höfðu'  á  henni  gætur, 
en  hún  á  undan  rann, 
unz  loks  á  Júda  landi 
stóð  leiðarstjarnan  kyr, 
og  björt  og  bláskínandi 
bún  borg  stóð  uppi'  ^rfir. 

Það  var  á  kyrru  kveldi: 

þeir  komu'  í  Davíðs  stað. 
Með  hefð  og  háu  veldi 
þeir  hliðum  riðu  að. 
Þeir  utan  borgar  áðu 
i  einni  grænni  laut. 
En  allir  undrast  náðu 
hið  ógnar  mikla  skraut. 

„Hvað  vilja  hcrrar  háir 
í  hinum  litla  stað? 
Vjer  fátækir  og  fáir 
ei  fáum  skilið  það." 
Svo  borgarbúar  sögðu 
við  borgarinnar  hlið, 
og  rosknir  ráð  á  lögðu 
þeim  rjett  að  taka  við, 

Það  var  á  kyrru  kveldi: 


31 

þeir  kældu  sig  við  brumi. 
Af  háum  himins  feldi 
var  hnigin  sól  í  unn. 
En  þegar  sól  var  sigin 
hið  svala  hafs  í  skaut, 
var  stjarna  fjöldi  stiginn 
svo  stillt  á  himinbraut. 

Á  himins  boga  bláum 
þar  björt  skein  stjarna  fjöld 
í  heiðum  Ijóma  háum 
um  heiðrikt  vetrar  kvöld. 
En  ein  á  bláum  boga 
skein  bjartast  allra  þar, 
og  lýsti  fögrum  loga, 
það  leiðarstjarnan  var. 

Og  loks  of  húsi  lágu 
stóð  leiðarstjarnan  skær. 
Það  göfgir  gestir  sáu 
og  gengu  þangað  nær; 
þcir  gengu  þangað  glaðir 
í  gegnum  alla  borg, 
í  gegnum  rekka  raðir, 
er  reika  náðu'  um  torg. 

„Kvað  vilja  herrar  háir 
í  hreysið  smáa  það? 
Þar  búa  bændur  smáir, 
sem  bót  er  lítil  að. 
Þeim  hefðarherrum  ríku 


32 

mun  hæfa  betri  vist. 
í  eymdar  inni  slíku 
fær  enginn  maður  gist." 

Þeim  orðum  sinntu  engu 
þeir  austurlanda  menn, 
en  hratt  i  húsið  gengu 
þeir  herrar  allir  senn. 
Þar  flest  var  fátækt  inni 
og  fátt  með  nokkriiin  veg, 
og  hrörleg  húsakjmni, 
en  hrein  og  þokkaleg. 

Þó  lýsti  þar  sá  Ijómi, 
um  lönd  er  birtir  öll; 
þó  birtist  þar  sá  blómi, 
sem  býr  í  engri  höll. 
Sjá,  barnið  lá  hið  blíða 
á  brjósti  móður  þar. 
Það  lausnarinn  var  lýða, 
hann  lítiU  enn  þá  var. 

Og  barnið  brosti  smáa 
svo  blitt  á  móti  þeim; 
i  barnsins  auga  bláa 
sá  bjartan  dýrðarheim. 
Með  djúpri  lotning  lutu 
þeir  lífsins  herra  þá, 
er  náðar  slíkrar  nutu 
að  nálgast  hann  og  sjá. 


33 

Og  þá  f^ekk  frani  hinTi  fyrsti 
hann  furðu  gamall  var,  — - 
og  klæðafald  hans  kyssti, 
og  kom  meÖ  .my7'rt(.  þar. 
Það  vottur  vera  skyldi, 
að  vizJ{u  fórnaði'  hann 
og  vit  sitt  gefa  vildi 
und  vísdóms  herra  þann. 

Og  aptur  fram  gekk  annar,  — 
á  aldri  miðjum  var,  — 
og  guði  gjaflr  sannar 
með  gulli  færði  þar. 
Með  því  hann  votta  vildi, 
hann  vildi  gjöra  skil, 
og  guði  skaUinn  gildi, 
sem  gjörvallt  heyrir  til. 

Og  enn  gekk  að  hinn  þriðji, 
í  æskublóma  var,  — 
hins  elzta  ættarniðji,  — 
og  ilmreyJielsi  bar. 
Sú  ilmfórn  inna  skyldi, 
að  œshublömanum 
hann  feginn  fórna  vildi 
og  færa  himninum. 


Ó,  silfruð  höfuð  hneigið, 
þjer  hrumu  gömlu  menn; 
og  hnarreist  höfuð  beygið, 
sem  hraustir  standið  enn; 

Bibliuljöð    u. 


34 

og  lútið  lokkum  björtum, 
þjer  Ijúíir  unglingar. 
Ó,  fórnið  hug  og  hjörtum 
þeim  herra',  er  er  og  var. 

Ó,  Jesúm  drottin  játið, 
þjer  jarðar  vitringar; 
og  guðs  í  nafni  grátið, 
þjer  gömlu  syndarar; 
þjer  auðmenn,  ágirnd  hafnið, 
því  alls  á  drottinn  ráð, 
en  sjóð  á  himni  safnið, 
það  sjálf  er  drottins  náð. 

Ó,  komið,  kóngar  snjallir, 
og  kóngi  lútið  þeim. 
Ó,  komið  allir,  allir 
úr  öUum  saman  heim. 
Ó,  borgið  skatt  guðs  barna, 
og  blessun  þiggið  hans. 
Sjá,  Ijós  og  leiðarstjarna 
er  lífsorð  frelsarans. 


Símeoii  og  Anua. 

(Lúk.  2.) 

Símeon : 
Langt  er  orðið,  lífsins  kraptar  dvína, 
líður  óðum  rökkri  dauðans  að. 
Áður  en  jeg  enti  daga  mína, 


36 


andi  guðs  mjer  Ijósið  hjct  að  sýna: 
heimsins  Ijós,  níi  loksins  sje  jeg  það. 

Anna: 
Einnig  jeg  að  aldri  mjög  er  hnigin, 
ellin  samt  nú  íinnst  mjer  eigi  þung. 
Mín  er  bráðum  ævisólin  sigin, 
sól  í  austri  nú  er  björt  uppstigin; 
finnst  mjer  þvi  sem  jeg  sje  aptur  ung. 

Símeon : 
Pann,  sem  lykur  inni  vcröld  alla, 
inni  lyk  jcg  nú  i  faðmi  mjer; 
hann,  sem  lýðir  konung  himins  kalla, 
karls  að  mæddu  brjósti  vill  sjer  halla. 
Lifsins  drottin  dauðlegt  auga  sjer. 

Anna: 
Eiginmanns  i  faðm  jeg  áður  flúði, 
fyrir  löngu  missa  varð  jeg  hann. 
Yngissveinninn  elskulegi,  prúði, 
aptur  vill  nú  faðma  sina  brúði. 
Brúðguma  mjer  beztan  kýs  jeg  þann. 

Símeon : 
Þjónn  þinn,  drottinn,  fer  nú  burt  í  friði, 
frelsara  minn  blíðan  hef  jeg  sjeð. 
Nú  er  lokið  lífsins  augnamiði, 
líða  má  nú  ævisól  að  viði. 
Jeg  við  líísins  guðdómssól  mig  gleð. 

3* 


36 


Anna: 

Þrávallt  hingað  ^ekk  jeg  glöð  í  hjarta, 
guð  að  lofa  bæðj  nótt  og  dag. 
Aldrei  sá  jeg  birtu  fyr  svo  b.jarta; 
blessað  komi  dauðarökkrið  svarta, 
fyrst  jeg  á  svo  fagurt  sólarlag. 

Simeon : 
Marja,  dómsins  heyr  þú  lúður  hvella: 
Heimurinn  luun  son  þiun  leika  dælt. 
Ásteytingarsteinn  og  hneykslishella 
hann  muu  vcrða  þrátt  og  marga  fella; 
hann  er  tákn,  sem  móti  verður  mælt 

Anna : 
Hann  mun  einnig  viðreisn  mörgum  veita, 
verða  mun  hann  leiðarsteinninn  sá, 
sem  á  lífsins  sió  er  gott  að  beita, 
sem  i  heimsins  myrkri'  er  gott  að  neyta; 
hann  oss  vísar  lífsins  landið  á. 

Símeon : 
Heyr  þú,  Marja,  móðir  drottins  blíða, 
muna  skaltu  hvað  jeg  segi  þjer: 
Beittur  hjörinn  hjarta  þitt  mun  sníða, 
hjartans  undir  munu  blæða'  og  svíða; 
móðurhjartað  harmur  bitur  sker. 

Anna: 
Þegar  hjartans  benjar  svíða'  og  blæða, 
beztu  lækning  er  að  fá  við  þvi: 


37 


Blóðið  Jesú  innstu  hjartans  æða 
öll  muii  djúpu  hjarta  sárin  græða. 
Lífsteinn  góður  sverða'  er  eggjum  í. 

Símeon : 
Vax  þú,  barn,  og  ver  í  anda  styrkur, 
vizku  drottins  sanna  temdu  þjer. 
Heimsins  Ijós,  upp  lýs  þú  heimsins  rayrkur, 
lýs  þú  öllum,  stór  og  mikihirkur; 
hjartans  fylgsni  öll  gjör  opinber. 

Anna: 
Vax  þú,  barn,  í  náð  hjá  guði  góðum; 
guðs  þjor  jafnan  fylgi  blessuð  náð, 
Friðarboðskap  flyttu  öllum  þjóðum, 
frelsi  veittu  þjökuðum  og  móðum. 
vertu  öUum  aumum  hjálparráð. 


Draumur  Jósefs. 

(Matt.  2.) 

Hinn  unga  Jósef  éitt  sinn  dreymdi 

að  undurbirta  fríð 
frá  sól  og  tungli'  og  stjörnum  streymdi 

og  stafaði  svo  blíð. 
Og  yfir  svip  hans  brosi  brá, 
er  barnið  slikan  Ijóma  sá. 

Nú  aptur  Jósef  annan  dreymdi 

að  undurbirta  skær 
frá  háum  ofan  himni  streymdi 


38 

og  honum  færðist  nær. 
Þar  engiU  guðs  stóð  honum  hjá, 
og  himingeislum  fyrir  brá. 

Og  engiU  mælti  undur  góður: 
„Þú  upp  skalt  standa  fljótt; 

tak  barnið  Ijúft  og  bliða  móður 
og  búst  til  ferðar  skjótt; 

far  hjeðan  burt  úr  Betlehem, 

og  burt  úr  landi,  með  jeg  kem." 

„Sjá,  Heródesar  heiptin  bitur 

vill  hafa  barnsins  lif; 
hann  um  það  nú  með  svikum  situr, 

en  samt  er  guð  þess  hlíf. 
Jeg  barnsins  verndarengill  er, 
í  útlegð  skal  jeg  fylgja  þjer." 

„í  útlegð  forðum  Abram  sneri 

til  Egyptanna  lands, 
er  farsæld  ei  nje  frjóvsemd  greri 

á  fósturlandi  hans. 
En  herraun  leiddi'  hann  heira  á  ný, 
er  hallæri  var  lokið  því". 

„í  útlegð  Jakob  ungur  flýði 

til  annars  fagurs  lands, 
að  forða  sjer  við  ströngu  stríði, 

er  stóð  af  bróður  hans. 
Bn  aptur  leiddur  haiin  var  heim, 
er  háska  rýmt  var  burtu  þeim." 


39 


„í  útlegð  Jósef  eins  hlaut  fara 

á  Egyplanna  slóð, 
því  gnð  hann  vildi  góður  spara 

til  gleði  margri  þjóð. 
En  aptur  leiddi'  hann  ættkvísl  hans 
til  ættlands  síns,  til  Kanaans." 

„í  útlegð  Móseg  eins  hlaut  flýja, 

hans  ura  var  setið  líf; 
en  undir  verndarvæng  guðs  hlýja 

hann  vel  fjekk  skjól  og  hlíf; 
unz  aptur  leiddi  herrann  hann 
að  hjálpa  þjóð  i  betri  rann." 

„í  útlegð  Davíð  opt  hlaut  ganga, 
er  undan  Sál  hann  rann; 

og  útivist  hann  átti  stranga, 
og  opt  var  mæddur  hann. 

En  drottinn  leiddi  hann  frá  hjörð, 

að  hjálpa  sinni  fósturjörð." 

„í  útlegð  fyrir  Akabs  reiði 

fór  Elías  á  braut; 
en  úti'  á  kaldri  eyðiheiði 

hann  einnig  líknar  naut; 
unz  leiddi  guð  hann  útlegð  úr, 
og  aptur  frjó  á  jörð  kom  skúr." 

„í  útlegð  spámenn  opt  og  tíðum 

á  öldum  hröktust  fyr; 
í  örlaganna  straumi  stríðum 


40 

þeir  stóðu  öndverðir. 
Bn  opt  þá  leiddi  herrans  hönd 
þó  heim  í  þeirra  fósturlönd." 

„í  útlegð  hraktist  ærið  stranga 

guös  eigin  kæra  þjóð, 
og  útlegð  varð  að  líða  langa 

svo  langt  frá  ættarslóð. 
En  drottinn  heim  sinn  leiddi  lýð 
í  landið  sitt  á  betri  tíð." 

„í  útlegð  Jesús  eins  þarf  fara 

til  Egyptalands  fjær, 
þvi  Heródesar  hrekkja  snara 

þar  honum  ekki  nær. 
En  heim  mun  leiða  soninn  sinn 
um  síðir  bezti  faðirinn." 

Svo  mælti  engill  undurfríður 

í  eyru  Jósefs  þar; 
og  lypti  vængjum  björtum  blíður 

og  burtu  horfinn  var. 
E>á  Jósef  sætum  blundi  brá; 
þar  barnið  rótt  í  vöggu  lá. 

Hinn  unga  Jesúm  einnig  dreymdi, 

en  enginn  vissi  hvað. 
Um  andlit  blítt  þar  brosið  streymdi 

og  bjarma  sló  á  það. 
Fyrst  Jósef  engil  sælan  sá, 
víst  sjálfan  guð  leit  Jesús  þá. 


41 


Og  Jósef  fór  með  barnið  blíða 

á  burt  í  annað  land, 
þar  engum  voða  var  að  kvíða, 

nje  vofði  nokkuð  grand. 
Guðs  verndarengill  var  með  því 
og  vængjum  skýldi  fögrum  í. 

Sem  Jósef  forðum,  Jakobs  mögur, 

nú  Jesús  sendur  var 
til  Egyptalands,  segja  sögur 

og  sannar  ritningar. 
Og  jarðneskt  brauð  gaf  Jósef  þar, 
en  Jesús  allra  lífsbrauð  var. 

Þá  Heródes,  hinn  grimmi  gramur, 
var  genginn  heljar  veg, 

þá  minntist  faðir  miskunnsamur 
og  mildin  guðdómleg 
á  einkason  í  útlegð  hans;  — 

hann  aptur  hvarf  til  föðurlands. 


Vjer  líka  börn  i  útlegð  erum; 

oss  einatt  langar  heim; 
en  eigi  þó  án  vonar  verum 

með  verndarengli  þeim, 
er  fylgir  oss  i  útlegð  hjer 
og  aptur  leiðir  heim  með  sjer. 


42 

Jesús  í  mustermu. 

(l.úk.  2.) 

Hvort  hefurðu'  ei  sjeð  þegar  sólin  skær 

um  sumarmorgun  upp  reunur, 

hve  blítt  og  fagurt  hún  brosir  og  hlær, 

hve  blítt  og  fagurt  hún  geislum  slær, 

og  loptið  í  Ijósgeislum  brennur, 

en  stjörnurnar  blikna,  hjaðna  og  hníga, 

í  hafið  loksins  unz  þreyttar  síga? 

Ef  hefurðu  litið  Ijóma  þann 

á  Ijómandi  morgni  kyrrum, 

er  sigu  stjörnur,  er  sól  upp  rann, 

þá  sást  þú  í  anda  frelsarann 

hjá  lærifeðrunum  fyrrum; 

því  hann  var  sólin,  að  stíga  og  stækka, 

en  stjörnurnar  þeir,  að  hníga  og  lækka. 

Hví  Ijómar  þar  birta  drottins  dýr, 

er  dauflega  stjörnur  loga? 

hvi  deyja  þær  ei  þegar  dimman  flýr 

óg  dagurinn  aptur  Ijómar  nýr 

á  himinsins  bláhvelfdum  boga?. 

Hvort  fríkkar  sólin  af  fölvum  stjörnum? 

hvort  fræðist  drottinn  af  jarðar  börnum? 

„Á  meðan  Ijósið  í  myrkri  er 
þá  mikla  það  birtu  gefur", 
en  daprast  óðum  er  dimman  þver 
og  dagurinn  aptur  Ijóma  fer 


43 


og  loptið  í  Ijósgeislum  vefur. 

Já,  sjálfar  stjörnurnar  deyja  og  dvína, 

er  dagurinn  kemur  með  geisla  sína. 

í  mörgu  forn  voru  fræði  góð 

og  feðranna  gömlu  siðir, 

hið  helga  lögmál  og  háfleyg  Ijóð 

til  heiUa  og  blessunar  margri  þjóð, 

og  máttugir  menningarliðir. 

Um  síðir  hlaut  þó  hið  forna  að  flýja, 

er  fagurt  skein  heimsins  Ijósið  nýja. 

Hann  fyrirleit  ei  þá  fornu  tíð 

nje  feðranna  helga  dóma, 

i  myrkrunum  fyr  er  lýstu  lýð 

og  leiddu'  hann  í  gegnum  harm  og  stríð 

með  frægð  og  með  sigri  og  sóma. 

Og  honum  eigi  þótti  læging  að  læra, 

þótt  Ijósið  hann  væri  sjálft  hið  skæra. 

Og  glaður  hann  sat  með  gullinn  koU 

hjá  gamalla  silfurhárum. 

Hann  gaf  sig  ei  út  í  glaum  og  soll, 

en  gamalla  nam  hann  fræðin  hoU 

á  fjörugum  æskunnar  árum. 

Hin  fagra  sól  meðal  fölra  stjama 

var  fyrirmynd  allra  góðra  barna. 

Þeir  röktu  þar  sundur  ritningar 
og  reyndu'  hann  í  mörgum  greinum; 
þeir  spöruðu'  ei  við  hann  spurningar, 


44 


en  spekin^unum  haun  fljótt  gaf  svar; 
hann  einn  bar  af  öllum  sveinum. 
Óg  þá,  sera  heyrðu,  undraði  alla 
hans  andsvörin  greið  og  speki  snjalla. 

Hjá  meisturum  sat  hann  mætum  þar 
í  musteris  salnum  fríða. 
Þar  föður  og  móður  fjær  hann  var, 
þau  ferðuðust  bæði  hjer  og  hvar 
og  leituðu'  hans  lengi  og  víða. 
Þeim  fannst  sem  að  sólin  sigin  væri 
cr  sonurinn  var  þeim  horfinn  kæri. 

Hví  leita  menn  sólar  í  annari'  átt, 
þar  enga  sól  er  að  finna? 
Já,  hví  er  í  vestri  leitað  lágt 
er  Ijómar  sólin  í  austri  hátt, 
í  gullbjarma  geislanna  sinna? 
Hún  upp  er  risin  á  austurvegum 
í  ununarljóma  tignarlegum. 

ó,  lít  í  austur,  þar  Ijómar  sól 

á  Ijómandi  hvelfdum  boga; 

þar  situr  hún  skær  á  stjörnustól, 

og  stráir  geislum  á  jarðarból, 

til  fjarlægra  vesturvoga.  — 

Og  heimsins  Ijósið  þau  fegin  fundu 

á  fagnaðarsælli  heillastundu. 

„Hví  brej^ttir  þú  svo,  þú  sonur  minn?" 
þá  sagði  móðirin  kæra; 


45 


„við  höfum  þín  leitað  harmþrun^n 
og  hörmuðum  sáran  missi  þinn, 
mitt  augnanna  yndi  skæra". 
Hví  breytir  þú  svo,  hin  bliða  sunna, 
er  bjTgir  þig  djúpt  i  fylgsnuni  unna? 

„Hvi  haflð  þið  leitað  léngi  að  mjer?" 

kvað  Ijúfa  barnið  hið  kæra, 

„og  vissuð  þið  éi,  mjcr  vera  ber 

í  verki  því,  er  rains  föður  er, 

og  boð  hans  blessuð  að  læra?" 

Þótt  sýnist  röðull  i  hafið  hniginn 

upp  hinuni  niegin  hann  skær  er  stiginn. 

Þau  skildu  það  ei,  er  skírt  hann  kvað 

og  skærara'  cn  Ijósið  bjaita. 

En  móðir  hans  jafnan  mundi  það 

Og  með  þeim  glaður  hann  fór  af  stað; 

og  var  þeim  hlýðinn  af  hjarta. 

Hann  óx  að  vizku  i  anda  sönnum 

og  aldri  og  náð  hjá  guði  og  mönnum. 


Hvi  þurfti'  hann  að  vaxa'  að  dyggð  og  dáð, 

sem  dyggðanna  fylling  hefur? 

hví  þurfti'  hann  að  vaxa'  að  vizku'  og  náð, 

sem  vizku'  og  náðar  öll  hefur  ráð, 

og  liósið  og  lifið  gefur? 

hví  þurfti  honum  að  aukast  aldur, 

sem  alda  drottinn  er  þúsundfaldur ? 

Bn  vjer  þurfum  allir  að  vaxa'  i  náð, 


46 


og  vizkunnar  blóma  sönnum, 

og  þroskast  sem  bezt  í  dyggð  og  dáð 

og  dafna  í  anda'  í  lengd  og  bráð 

hjá  guði  og  góðum  mönnum. 

Vjer  þurfum  allir  þá  list  að  læra 

af  Ijósinu  heimsins  undurskæra. 

Hvort  munum  vjer  eigi  þroskast  þá 

er  þrotinn  er  lífsins  skóli? 

þvi  hjer  er  ei  framför  hreinni'  að  ná, 

og  heimurinn  skóla'  ei  slikan  á, 

sera  guðs  er  hjá  geislastóli.  — 

Ó,  að  vjer  þroskast  um  eilífð  næðum 

í  aldri  og  vizku  og  náð  á  hæðum! 


Skírii  Jesú. 

(Matt.  3.,  Mark.  l.,  Lúk   3.,  sbr.  Jóh.  3.) 

Ó,  hvílik  rödd  nú  heyrist  kalla 
svo  hvellt  og  snjallt  um  eyðislóð, 
svo  bergmál  gnýr  í  brúnum  fjalla? 
Af  blundi  vaknar  svefnug  þjóð: 
Guðs  eigin  þjóðin  heillum  horfna 
nú  heyrir  komna  frelsistíð, 
og  hyggur  uppfj^llt  heitið  forna 
um  hetjuvalið  konungborna, 
er  koma  skyldi'  að  leysa  lýð. 

Og  upp  sig  tekur  múgur  manna, 
þann  mann,  er  kallar,  til  að  sjá, 


47 


og  stefnir  upp  til  óbyggðanna, 
sem  óminn  heyrðist  bcra  frá. 
Þar  sjá  þeir  mann  í  fornum  feldi, 
er  fast  hann  hafði  girt  með  ól. 
Und  hvössum  brúnam  brann  af  eldi, 
og  bjó  á  svip  hans  tignarveldi, 
sem  konungsins  á  konungsstól. 

„Hver  ertu?"  frjettu  fólksins  hópar, 

en  fengu  þetta  dularsvar: 

„Eg  er  sú  rödd,  er  orð  guós  hrópar 

í  eyðiraörkum  Jórdanar. 

0,  haldið  drottins  brautum  beinum 

og  búið  honum  greiðan  veg; 

burt  ryðjið  hvössum  hneykslissteinum, 

svo  hann  ei  mæti  tálma  neinum, 

og  fór  hans  verði  vegsamleg." 

Svo  mælti  hann,  en  margir  skildu, 
að  Messías  þar  væri  nær, 
og  fegnir  greiða  för  hans  vildu, 
svo  frægð  hans  yrði  björt  og  skær; 
og  margir  vildu  meir  en  játa, 
hve  mikil  væri  þeirra  synd, 
og  margir  vildu  glæpi  gráta, 
og  guðs  í  nafni  þegar  láta 
sig  hreina  þvo  i  Ijósri  lind. 

Þar  Jórdan  rann  um  bakka  breiða; 
8V0  björt  ei  fyr  var  elfar  lind; 
hún  sýndist  spegla  hvolflð  heiða 


48 

og  helga  gcyma  sólar  mynd. 
Par  lýður  viU  í  Ijóssins  gárum 
sig  lauga  hreinan  syndum  af, 
svo  fljóti  þær  í  burt  með  bárum, 
er  blandazt  haía  söltum  tárum, 
í  gleymskudjúp  og  dauðahaf. 

Og  sonur  gamla  Sakaríasar, 

guðs  sendiboði  hjer  á  jörð 

og  fyrirmyndan  Messínsar, 

þá  marga  skírði'  af  drottins  hjörð. 

Sinn  dag  hann  liðinn  kvað  að  kveldi, 

en  koma  bráðum  mundi  sá, 

er  skirði  þá  með  anda'  og  eldi 

af  ómælanda  guðdórasveldi.  — 

„Það  lambið  guðs  ei  langt  er  frá." 

Þá  kora  þar  skríll  og  skírnar  beiddist, 
guðs  skirn  til  spotts  og  háðungar. 
Þá  Jóhannes  með  rjettu  reiddist 
og  refsidóminn  kvað  upp  þar: 
„Þú  syndumspillti  Satans  lýður, 
ó,  sjá,  guðs  ríki  nálægt  er; 
hans  öxi  að  trjáQna  rótum  ríður 
og  rotinn  ávöxt  burtu  sniður; 
og  svo  mun  fara  fyrir  þ.jer". 

Þá  heyrðust  sköll  og  hlátralæti, 
menn  hlógu  dátt  að  orðum  þeim ; 
með  ógurlegri  ofsakæti 
þeir  æddu  burt  og  fóru  heim. 


49 

Hann  einan  skildu  eptir  lýðir 
í  auðaum,  fjarri  heimsins  glaum. 
Hann  lengi  vakir,  lengi  stríðir, 
en  loksins  fellur  hann  um  síðir 
i  fastan  svefn  með  sætum  draum. 

Hann  dreymdi:    Þar  hann  þóttist  standa 
á  þessum  sömu  stöðvum  kyr; 
hann  leit  í  kring  þá  sömu  sanda 
og  sá  hvar  Jórdan  rann  sem  fyr. 
En  allt  í  einu  greri  grundin 
og  geislum  sló  á  bylgjurein;  — 
allt  rann  i  eitt    —  og  logalundiníi 
hann  leit  þar  standa  endurfundinn, 
er  brann  ei,  en  í  báli  skein. 

Þá  heyrðist  rödd  úr  runni  tala: 
„Nú  rennur  upp  hin  dýrsi  stund. 
Hví  liggur  þú  i  doðadvala? 
nú  dugir  ei  að  festa  blund. 
Nú  áttu'  að  hj^ggja'  á  annað  fremur, 
þjer  æðra  starf  jeg  fengið  hef ; 
þeim  manni',  er  andinn  yfir  kemur 
og  yfir  höfði  staðar  nemur, 
þeim  heilags  anda  gjöf  jeg  gef." 

Þá  vaknar  hann  af  blíðum  blundi, 

og  burt  er  nú  hin  dýra  sýn; 

það  eitt  sjest  mark  af  Ijósum  lundi 

að  Ijós  í  austri  roði  skín. 

Þá  er  sem  hann  i  skuggsjá  skoði 

BibUuljóð  n.  4 


50 


það  skírt,  er  drottinn  liouum  fól: 
að  vera  frelsis  fyrirboði 
og  fagur  dýrðar-morgunroði, 
er  Ijómar  undan  lífsins  sól. 

En  mitt  i  björtum  morgunljóma 
var  mynd  að  sjá  svo  hrein  og  skær; 
en  sífellt  fiekk  hún  fegri  blóma 
og  færðist  óðum  nær  og  nær. 
Sjá,  lambið  guðs  þar  birtist  blíða, 
er  burtu  tekur  heimsins  synd; 
sá  5Íirdrottinn  allra  lý^ða, 
með  auðmýkt  hjartans  klökka'  og  þiða 
bað  skíra  sig  úr  Ijósri  lind. 

„Guðs  eigið  lamb,  guðs  offur  dýrast," 
þá  anzar  hinn  og  blygðast  sín; 
„sjá,  mjer  er  þörf  af  þjer  að  skirast, 
en  þú  samt  kemur  hjer  til  mín."  — 
„Um  þctta  máttu  mjer  ei  neita," 
svo  mildur  Jesús  aptur  kvað, 
„því  þannig  okkur  ber  að  breyta; 
jeg  bið  þig  nú  mjer  skírn  að  veita, 
því  vilji  guðs  jeg  veit  er  það." 

Og  sjá,  hann  laut  guðs  lambi  dýra 

og  lengur  eigi  mæltist  frá. 

Sjá,  lambið  guðs  þá  Ijet  sig  skíra 

og  laugaðist  í  vatni  blá. 

Þar  kirkjan:  heims  var  hvolfið  víða 

og  hvelfing:  loptsins  festing  skær, 


51 

og  skírnarklæðið:  foldin  fríðn, 
og  fontur:   Jórdans  aldan  þíða, 
og  Ijósið :  morganljóminn  skær. 

Og  sjá,  ei  heldur  vantar  vottinn, 
að  vigsla  sú  sje  dýrðleg  gjörð. 
Á  himnum  vakir  helgur  drottinn 
og  hefur  yíir  öllu  vörð. 
Þar  guðfaðir  var  guð  og  faðir 
[>á  guðs  son  helgur  skírður  var, 
og  ótal  þúsund  englar  glaðir 
í  ótal  þúsund  flj^kkjast  raðir 
sem  helgir  vottar  vígslunnar. 

Og  sólin  reis  úr  dökku  djúpi 

svo  dýrðleg,  björt  og  logaskær, 

og  grundin  skrýdciist  geislahjúpi, 

í  glitskrúð  færðist  lopt  og  sær. 

En  jafnskjótt  upp  úr  Jórdans  bárum 

reis  Jesús  fegri'  en  morgunsól. 

Hver  perla',  er  draup  af  dökkum  hárum, 

varð  dýrðleg  sól  með  Ijóma  klárum, 

er  himinljómann  hartnær  fól. 

Við  sólarupprás  undurbjarta 
þá  opnar  jörðin  glöð  sinu  faðm; 
þá  opnast  munnur,  opnast  hjarta, 
þá  opnast  rós  á  laufgum  baðm. 
En  jafnskjótt  sem  að  Jesús  bliður 
úr  Jórdan  reis  sem  morgunsól, 
þá  opnast  himinn  hár  og  víður. 


52 

í  hátign  skín  guðs  salur  fríður 
í  kringuin  drottins  dýrðarstól. 

Og  morgunblærinn  Ijek  í  lundi 
við  lauíin  smá  og  blómin  hýr; 
og  báran  hló  á  björtu  sundi, 
er  blærinn  andar  þar  svo  hlýr. 
En  eins  og  morgunandinn  þiður 
guðs  andi'  af  himnum  niður  stje; 
hann  yfir  Jesúm  Ijúfur  líður 
í  liki  dúfu  hreinn  og  blíður, 
að  votta  það,  hvers  son  hann  sje. 

Á  greinum  fuglar  glaðir  sungu: 
„Sje  guði  lof  fyrir'  miskunn  hans!" 
Af  hverju  laufl',  af  hverri  tungu 
má  hejTa  lofgjörð  skaparans. 
En  fegurst  raust  af  himni  hljómar, 
svo  hátíðleg  og  blíð  og  skær. 
í  Jóhannesar  eyrum  ómar 
guðs  eigin  rödd,  er  þannig  rómar: 
„Þ>ar  er  minn  sonur  ástarkær!" 


Þar  enn  berst  Jórdan  eptir  söndum, 

þar  enn  má  skirnarstaðinn  sjá; 

og  enn  menn  koma'  úr  ýmsum  löndum 

og  ofan  stíga'  í  vatnið  blá. 

Þá  enn  sjest  himinn  opinn  standa 

og  augum  trúar  blasa  við; 

þá  enn  finnst  blær  af  blíðum  anda, 


53 


og  boðskap  guðs  hins  allsvaldanda 
má  heyra  óma'  í  elfar  nið. 


Freistingin. 

(Matt.  4.,  Mark.  1.,  Lúk.  4.) 

Út  á  forna  eyðilega  sanda 
austur'  í  heimi,  mannabyggðum  fjær, 
leiðist  jeg  af  undarlegum  anda, 
anda  þeim,  sem  neinn  ei  skilið  fær. 
Hvað  skal  vilja?  hvað  er  um  að  vera? 
hvað  er  títt  um  eyðimörku  þá? 
Er  þar  nokkuð  áríðandi'  að  gera? 
er  þar  nokkuð  merkilegt  að  sjá? 

Allt  í  kring  er  auðn  og  tóm  að  skoða, 
ekkert  lífsmark  sjest  um  víðan  geim. 
Er  þá  komið  út  fyrir'  lífsins  boða, 
eða  niður'  í  dauðans  myrka  heim? 
Ónei,  hjer  skín  enn  þá  sólin  bjarta 
yfir  þetta  dauðans  þurra  haf, 
stafar  þráðbeint  niður'  á  sandinn  svarta, 
sviðinn  hennar  brunageislum  af. 

Hvað  er  þetta?    Hjer  á  sviðnum  sandi 
sje  jeg  mann,  er  hallast  upp  við  stein. 
Hvað  er  þetta?  er  það  liðinn  andi? 
ásýnd  hans  svo  mjög  er  skær  og  hrein. 
Nei,  nei,  það  er  að  eins  ungur  maður; 
yfirbragð  er  hýrt,  en  kinn  er  fól. 


54 


Hvað  er  þetta?    Hjer  er  enginn  staður 
handa  slíkum  til  að  festa  dvöl. 

Hjer  er  allt  svo  eyðilegt  og  dapurt,  . 
eins  og  dauðinn  byggði  hjer  um  slóð; 
hjer  er  allt  svo  ömurlegt  og  napurt, 
engin  lífsnautn  fyrir  hold  og  blóð: 
engin  raust,  er  eyrað  megi  gleðja, 
engin  rós  að  sjá,  nje  fagurt  blóm, 
engin  Ijúffeng  aldin  til  að  seðja, 
engÍH  lind  að  svala  þyrstum  góm. 

Hver  er  það,  er  sig  við  steininn  styður, 
styður  sig  þó  bezt  við  trausta  von. 
fórnar  höndum  himins  til  og  biður, 
hver  er  það,  ef  ekki  mannsins  son? 
Það  er  hann,  því  annar  getur  eigi 
af  sjer  borið  það  að  lifa  hjer, 
standa  þannig  mæddur  dag  frá  degi, 
drottins  stranga  vilja'  að  temja  sjer. 

AUir  dagar  ciga  kveld  um  síðir, 
öllum  þrautum  víst  er  markað  svið. 
Líða  sorgar-,  líða  gleðitíðir, 
lyktar  sjerhvert  stríð  við  einhvern  frið. 
Loksins  var  hin  langa  fasta'  á  enda, 
lækkaði'  hinnsta  þrautadagsins  sól. 
Þó  Ijet  drottinn  þar  við  ekki  lenda, 
þraut  hann  enn  að  vinna  Jesú  fól. 

Allt  var  kyrt    og  kveldslit  sló  á  hauður. 


55 


kinnar  snjóvgar  fen^  roða  blæ, 
bleikari  varð  brunasandur  auður, 
blíðari  varð  lopthafs  aldan  glæ. 
Sólin  rann  svo  hægt  og  hægt  til  viðar, 
hún  sem  væri  þreytt  af  dagsins  braut. 
Loksins  sýndist  foldin  vígð  til  friðar, 
fjarlæg  virtist  sjerhver  jarðnesk  þraut. 

Langt  í  norður,  upp  úr  dimmu  djúpi 
dró  þá  stóran,  ógurlegan  mökk; 
sveiptist  himinn  svörtum  þokuhjúpi, 
sólarljómann  huldi  móða  dökk. 
Suðar  í  lopti  undarlegur  ómur, 
ymur  í  fjarska  sjávarbáran  köld, 
drynur  í  jörðu  draugalegur  rómur: 
„í  dag  skal  taka  makleg  hefndagjöld." 

Móðan  öll,  er  salur  Ijóss  var  sveiptur, 
saman  dróst  í  tröllslegt  heljarský; 
sindraði  gegnum  loptið  þrumu-leiptur, 
landið  undirtók  af  þrumugný; 
rifnaði  sundur  risa-mökkur  svartur, 
rofaði  til  og  fögur  sýn  þar  stóð: 
Ijósi  skrýddur  engill  undurbjartur; 
upp  hann  þannig  hóf  sín  dular-ljóð: 

„Jesú,  Jesú,  drottins  dýrðarljómi, 
drottins  eigin  son  og  ímynd  skær, 
alheims-gleðin,  ódauðleikans  blómi! 
ó,  hve  þú  ert  vegsemd  þinni  fjær, 
hrakinn  burt  úr  himins  dýrðarsölum, 


56 


hrakinn  burt  úr  gleði  eilífs  lífs, 
bundinn  hjer  í  dimmum  jarðardölum, 
dæmdur  til  hins  þyngsta  harmakífs." 

„Ó,  þú  drottinn  uppheims  dýrðarranna, 
engla  drottinn,  guði  fyr  svo  kær! 
Of  gott  er  þjer  nú  á  meðal  manna, 
mannabj^ggðum  ertu  hrakinn  fjær. 
Út  á  þessa  eyðilegu  sanda, 
aldrei  þar  sem  greri  nokkurt  blóm, 
dreginn  ertu  nú  af  illum  anda. 
ó,  þann  ranga  svívirðingardóm!" 

„Hvar  er  nú  þinn  hái  guðdómskraptur? 
hvar  er  nú  þitt  guðdóms  máttarorð? 
Láttu  sjá,  og  svn  nú  vald  þitt  aptur, 
sýn  þú  hafir  einnig  vald  á  storð. 
Láttu  hjer  upp  Ijúffeng  aldin  spretta, 
Ijett  svo  geti  þinni  hungursnauð, 
eða  þá,  ef  þjer  ei  geðjast  þetta, 
þessum  steinura  snúðu  samt  í  brauð." 

Svaraði  Jesús  óðar  engils  ræðu: 
„Ei  skal  breyta  verkum  skaparans; 
ei  þarf  maður  eintómt  brauð  til  fæðu, 
orðið  guðs  er  líka  næring  hans, 
orð,  sem  mettar  allri  fæðu  betur, 
orð,  sera  styrkir  bæði  líf  og  sál, 
orð,  sem  borið  ávöxt  lifsins  getur, 
orð,  sem  nokkurt  sinn  ei  reynist  tál." 


57 


„Það  skal  reyna,"  engill  aptur  sagði, 
undurkrapti  sterkum  Jesúm  hreif 
hátt  í  lopt  á  einu  augabragði, 
og  í  gegnum  himingeiminn  sveif. 
Blikuðu  skýin,  blánaði  jörðin  undir, 
bráðum  hurfu  dalir,  leiti'  og  fjöU; 
runnu  saman  höf  og  grænar  grundir; 
gráhvítt  ský  varð  síðast  jörðin  öll. 

Aptur  niður  engill  bjartur  líður, 
aptur  mátti  deili'  á  jörðu  sjá, 
aptur  birtist  ægir  tignarfríður, 
aptur  lyptist  fjallaþyrping  há; 
aptur  skein  á  ísa-beltin  skæru, 
aptur  glóði  fagurskrúðuð  grund; 
aptur  hlógu  árnar  silfurtæru;  — 
aptanskini  brá  á  rósalund. 

Eigi  sást  nú  eyðimörkin  svarta, 
allt  um  kring  var  líf  og  fjör  að  sjá. 
Þar  á  hæðum  blasti  við  hin  bjarta 
borgin  helga,  stór  og  tignarhá. 
Sólin  skein  á  húsið  guðs  hið  glæsta, 
geislum  sló  á  fornan  helgidóm. 
Engillinn  á  hússins  tindinn  hæsta 
himins  setti'  hið  dýrðlegasta  blóm. 

Fjöldi  manna  fór  um  borgarstræti, 
fjöldi  manna  gekk  um  bæjartorg; 
flestir  höfðu  hjegómlega  kæti, 
hinir  báru  veraldlega  sorg. 


58 


Undir  hárri  hvelfing  drottins  salar, 
helga  ritning  þuldi  klerkalið. 
Það  er  að  eins  tungan,  þar  sem  talar, 
trú  og  hjarta  kemur  þar  ei  við. 

Sjálfur  Jcsús  sat  á  tindi  háum, 
sína  eigin  leit  hann  helgu  borg. 
Hnigu  tár  af  hvarmaljósum  bláum, 
hjartað  nísti  meðaumkvun  og  sorg: 
Þessi  borg,  er  brosti  nú  í  Ijóma, 
brennast  skyldi'  og  aska  verða  köld; 
])etta  fólk,  er  bar  svo  mikinn  blóma, 
bera  skyldi'  hin  þyngstu  syndagjöld. 

Engill  mælti:     Ei  þarf  sá  að  gráta, 
alls  er  hefur  ráð  í  hendi  sjer. 
Og  á  svipstund  er  þjer  hægt  að  láta 
allan  borgarmúginn  lúta  þ.jer; 
og  á  svipstund  er  þjer  hægt  að  snúa 
öllum  þessum  syndumspillta  lýð; 
og  á  svipstund  allir  mundu  trúa, 
ef  þeir  sæju  kraptaverk  þín  fríð." 

„Það  var  satt,  að  úti'  á  eyðisandi 
ónýtt  var  að  birta  guðdóm  sinn; 
hjer  er  þjer  á  höndum  meiri  vandi, 
hjer  er  eiginn  borgarlýður  þinn; 
hjer  er  tírai,  hjer  er  tækifæri 
himneskt  vald  að  gjöra  opinbert. 
Þig  við  guð,  þinn  föður,  sárt  jeg  særi; 
sýndu  þessu  fólki,  hver  þú  ert," 


59 


„Fleyg  þjer  óðar  ofan'  af  tindi  háum, 
ásjáanda  þessum  fjölda  manns; 
staðar  nem  á  strætum  borgar  lágum, 
stattu  heill  í  þyrping  manngrúans. 
Þá  munu'  allir  þegar  hljóta'  að  játa 
þig  hins  æðsta  drottins  kæra  son, 
þá  munu'  allir  þrjózku  og  spilling  gráta, 
þá  mun  lifna  trú  og  ást  og  von." 

„Fleyg  þjer  niður,  óhætt  er  að  freista, 
ei  mun  saka,  það  er  hættulaust; 
orði  drottins  óhætt  er  að  treysta, 
orðið  drottins  stendur  jafnan  traust: 
Sína  engla'  að  senda  drottinn  heitir, 
svo  þeir  beri  þig  á  höndum  sjer, 
að  þú  eigi  fót  við  steini  steytir;  — 
stökk  þú  nú  og  sjá  þú,  hvemig  fer." 

Svaraði  Jesús  aptur  þessum  orðum: 
„Ei  jeg  hræðist,  því  jeg  gjörla  veit: 
Aldrei  ganga  orðin  guðs  úr  skorðum, 
aldrei  bregðast  drottins  fyrirheit. 
Það,  scm  orð  míns  föður  blessuð  bjóða, 
ber  jeg  innst  í  fylgsnum  hjarta  míns. 
Man  jeg  að  þau  einnig  þannig  hljóða: 
„Eigi  skaltu  freista  drottins  þíns."" 

Engill  Jesúm  aptur  með  sjer  hrífur 
upp  í  hæðir,  jörðu  langt  i  frá, 
eins  og  leiptur  gegnum  geiminn  svífur; 
geigvænlegum  undrum  fyrir  brá: 


60 


Beljuðu'  undir  bláir  himinstraumar, 
blikuðu'  yfir  hundraðþúsund  bál; 
liðu  fyrir  sjónir  dular-draumar, 
dunaði'  í  eyrum  lopthafs  þulinsmál. 

Aptur  skjótt  þeir  ofan'  úr  geimi  líða, 
aptur  kom  í  Ijós  hin  forna  jörð. 
Burtu  var  nú  borgin  mikla'  og  fríða, 
burtu  var  nú  drottins  viUta  hjörð. 
Stóðu  þeir  á  fögrum  fjallatindi, 
fagurt  var  að  sjá  um  víða  storð; 
við  þeim  blasti  bjartast  lífsins  yndi. 
Blíð  þá  engiU  mælti  dularorð: 

„Lit  þú  yfir  löndin  undurfriðu: 
Ijósar  hliðar,  glæstan  fjallatind, 
prúða  lunda,  blómin  smáu'  og  blíðu, 
bjartar  elfur,  silfurtæra  lind, 
skrúðgræn  engi,  skóga'  í  fullum  blóma, 
skyggða  jökla,  hvélfdan  fjallasal, 
tignarfossa  tindra'  í  sólarljóma, 
traustan  bjargvegg,  kyrran  sæludal." 

„Lít  þú  hjarðir  lífsins  allar  kátar 

leika  sjer  um  dal  og  fjöllin  há, 

tína  blóm  og  bergja  óþorstlátar 

bikar  rósa  daggarfullum  á. 

Kveður  í  tindum,  kvikt  er  í  skógarrunnum, 

kvalja  fuglar  þíðum  ástarróm; 

syngur  blítt  á  silfurskærum  unnum 

svana  fjöld  með  unaðsblíðum  hljóm." 


61 


„Lít  þú  hjer  og  hvar  nm  grund  og  dali 
háar  borgfir  gnæfa  loptið  við, 
glæstar  hallir,  gulli  búna  aali, 
göfgar  hetjur,  prútt  og  valið  lið; 
sjá  l>ar  hraustra  drengja  fylking  fríða 
fagurbúna  renna'  of  sljetta  grund; 
sjá  þar  mærra  meyja  hópinn  blíða 
mánabjörtum  dansa'  í  aldinlund." 

„Lít  þú  út  á  hafið  himintæra, 
hve  það  blikar  fagurt  nú  í  kvöld, 
spegilfagurt  speglar  hvelfing  skæra, 
speglar  sól  og  tungl  og  stjama  fjöld. 
Hlaðnar  auði  prúðar  skríða  skeiðir 
skærura  bárum  á  í  hægum  blæ; 
köldum  öldum  neðar  líður  leiðir 
lifandi  skepna  fjöld  í  djúpum  sæ." 

„Lít  þú  niður,  undirdjúps  í  dali, 
dimmt  er  ekki  þar  nje  Ijótt  nje  svart. 
Hvergi'  er  máske  hjer  um  fagra  sali 
hálft  svo  fagurt  tignarlegt  og  bjart. 
Þar  á  háum  guUnum  súlum  gína 
geysimiklar  logahvelfingar. 
Dag  og  nótt  þar  skærri  birtu  skína 
skíra  silfur,  gull  og  demantar." 

„Lít  þú  upp,  á  björtum  himinboga 
blika  þúsund  lituð  skýja  tjöld. 
Þar  á  bak  við  ætíð  uppi  loga 
ótal  stiörnur,  siskær  Ijósafjöld. 


62 

Ó,  þá  fegurð!     Ó,  þann  undra  Ijóma 
Undraríkur  verða  hlyti  sá, 
þaun  er  allan  eignast  mætti  blóma, 
uppi'  og  niðri',  um  lopt  og  jörð  og  sjá." 

„Lít  þíi,  lít  þú  yíir  allan  heiminn. 
Ó,  það  veldi,  prýði,  skraut  og  dýrð! 
Lít  þú,  lít  þú  yfir  allan  geiminn; 
aldrei  verður  hálf  hans  vegsemd  skýrð. 
Þessa  dýrð  og  dásemd  heimsins  alla, 
dýri  viiiur,  skal  jeg  gefa  þjer. 
ef  þú  að  eins  fyrir  mjer  vilt  falla 
fram,  og  eins  og  guði  þjóna  mjer." 

Roðnaði  Jesús,  eldur  brann  úr  augum, 
ekki  girudar,  —  heldur  reiði  glóð; 
hrukku  tár  af  Ijósum  brúna  baugum, 
blíð  ei  dögg,  —  en  harma  steypiflóð. 
Talaði  Jesús  hvellum  hetju  rómi, 
hátt  af  vörum,  djúpt  úr  skírri  sál. 
Skelfdist  engill  fyrir  dauðadómi, 
drottins  þegar  heyrði  refsimáL- 

„Hættu,  hættu,  þig  jeg  gjörla  þekki, 
þú  fær  aldrei  diilizt  fyrir  mjer; 
lióssius  fagur  engill  þú  ert  ekki, 
annað  dekkra  veit  jeg  nafn  þitt  er. 
En  þótt  værir  engill  þii  hinn  æðsti, 
aldrei  skyldi'  eg  bljúgur  lúta  þjer. 
Einn  er  drottinn,  einn  er  guð  hinn  hæsti, 
einum  honum  dýrð  og  vegsemd  ber." 


63 


„Satan,  Satan,  svífist  þú  að  treysta, 
svörtu  falsi'  í  Ijóssina  eiigils  mynd? 
Satau,  Satau,  sviflst  þú  að  freista 
sonar  guðs,  er  aldrei  þekkti  synd? 
Burtu,  guðs  og  góðra  mauna  fjandi, 
gefst  þjer  aldrei  sigur  yflr  mjer; 
burtu,  burtu,  burtu,  vondur  andi, 
bölvun  drottins  hvilir  yflr  þjer!" — 

Varð  þá  gnýr,  sem  þúsund  þrumur  riðu, 
þungan  stundi'  hið  afarháa  fjall; 
sogaðist  haf  i  ógurlega  iðu, 
aldan  trylld  á  hamrabrúnum  skall; 
jörðin  skalf  sem  skógarlauf  i  vindi, 
skóf  upp  grjótið  eins  og  lausamjöll; 
fjallið  sprakk  með  hvell  sem  niður  hryndi 
heimsins  mikla'  og  trausta  festing  öll. 

Sortnaði  Ijós  og  bjartan  himinboga 
byrgði  kolsvart  heljar-myrkur  þá; 
allt  hið  neðra  brann  í  Ijósum  loga, 
langar  tungur  seildust  upp  úr  gjá. 
Horflð  var  þá  Ijóssins  engils  liki, 
leið  og  svört  og  ygld  var  djöfuls  mynd. 
Sökk  hann  niður  djúpt  í  logadíki; 
dimmur  kuldahlátur  þaut  i  tind. 

AUt  varð  kyrt    og  aptur  luktist  storðin, 
aldan  hneig  í  sína  fyrri  ró. 
Náttúran  var  þá  sem  yngri  orðin, 
yfir  landi  heiU  og  friður  bjó. 


64 


B.jart  varð  lopt  og  frani  úr  skæruni  skýjum 
sljein  hin  glaða,  tignarlega  sól. 
Allt  varð  sveipað  undurljóma  nýjum 
yfir  haf  og  vötn  og  dal  og  hól. 

Aptansólar  geislum  roðin  glöðum 
gladdist  öll  hin  mikla  lífsins  hjörð; 
Ijek  á  bárum,  Ijek  á  rósablöðum, 
Ijek  á  hverri  tungu  þakkargjörð. 
Fugl  á  kvisti,  fiskur  í  sjávarbárum 
færa  drottni  þökk  á  sína  lund; 
foldardýrin  gráta  gleðitárum, 
guði  þakka  bjarta  sigurstund. 

Jesús  einn  í  pálmalundi  Ijósum 
lá  á  bæn  til  guðs  og  anda  hans. 
Blikaði'  sól  í  björtum  geislarósum, 
bjartar  skein  þó  ásýnd  frelsarans. 
Guði  dýra  þakkarfórn  hann  færði, 
fórnin  brann  í  guðdómlegri  sál. 
Þó  hann  varir  helgar  hvergi  bærði, 
heyrði  guð  hans  Ijúfa  þakkarmál. 

Sólin  rann  á  bak  við  fjöllin  bláu, 
breiddist  næturkyrðin  yfir  grund; 
þögnuðu  bráðum  lofsöngs  hljóðin  háu, 
hver  ein  skepna  tók  að  festa  blund. 
Himinljósin  ein  á  verði  vaka, 
venju  fremur  glöð  og  brosandi, 
þögul  undir  alheims  gleði  taka, 
yfir  Jesú  sigri  fagnandi. 


65 


Varð  þá  svipleg  sýn  um  geiminn  víða: 
Sjerhver  stjarna,  hrein  og  logaskær, 
sýndist  hafa  fengið  líf  og  líða 
Ijósum  fetum  jarðarhveli  nær. 
Silfurhvítir  sáust  vængir  Ijóma. 
sólbjört  kringum  andlit  hýr  og  smá. 
Engilfagrar  raddir  heyrðust  hljóma 
himinverum  niðurstignum  frá. 

Þar  var  drottins  engla  fylking  fríða 
farin  niður,  hám  úr  dýrðarsal, 
til  að  lúta  lausnaranum  blíða, 
lágt  á  jörð  er  kraup  í  myrkum  dal. 
Þúsund,  þúsund  liðu  kringum  lundinn, 
lofsöng  hófu,  dýrð  og  þakkargjörð : 
Sigur  er  unninn,  frelsisvegur  fundinn, 
fagna  himnar,  undir  tekur  jörð. 


Nú  er  horflnn  eyðisandur  svartur, 
sjerhvert  dauðans  spor  er  burtu  máð. 
þar  er  orðinn  aldinreitur  bjartur, 
allt  er  fagurskreyttum  blómum  stráð. 
Þar  sem  aldrei  áður  fuglar  sungu 
eða  heyrðist  nokkuð  gleðihljóð, 
leikur  drottins  lof  á  hverri  tungu, 
Ijúfmál,  inndæl,  dýrðleg  sigurljóð. 


BiWIuljóö  n. 


66 

Brúðkaupið  í  Kaiia. 

(J6h.2.) 

Mjer  ber  að  eyrum  óm  af  gleðisöngum, 
og  einhverstaðar  víst  úr  fjarska  löngum. 

Úr  Galílea  landi 

og  lausnarans  frá  tíð 

að  eyrum  aðvifandi 

sú  ómar  raustin  blið. 
Hvaða  hljóð  heyrast  hjer  svo  fögur? 
Hvaða  Ijóð?    Hjer  af  ganga  sögur. 

Hlýði  þjóð! 

Það  forðum  brúðkaups-veizla  var  í  Kana, 
og  veiztu  hverjum  boðið  var  i  hana? 

Vjer  fæsta  þeirra  þekkjum, 

þá  þekkir  ekki  neinn. 

Bn  þar  á  brúðkaups-bekkjum 

var  beztur  gestur  einn. 
Þekkja  hann  heimsins  allir  lýðir, 
þekkja  hann  þjóðir  allar  tiðir. 

Hver  er  hann? 

Hinn  bezti  gestur  einn  var  ungur  maður, 
og  enn  þá  var  hann  þó  ei  nafntogaður. 

Hann  fagur  var  og  fríður, 

sem  foss  í  hamrasal; 

hann  bjartur  var  og  blíður 

sem  blóm  í  lágum  dal. 
Sólin  rann,  sólu  var  hann  fegri; 


67 

eldur  brann  aldrei  gnöáómlegn. 
Hver  var  hann? 

Já,  hver  var  þessi  guðdónilegi  ^estur? 
Það  guðs  var  sjálfur  dýrstur  æðsti  prestur, 

og  mestur  allra  manna 

og  mikiU  spámaður, 

og  herra  herskaranna 

og  himna  konungur. 
Það  var  hauD,  það  var  drottinn  sjálfur, 
það  var  hann,  heims  er  tigna  álfur; 

það  var  hann. 

Og  hver  er  sú,  er  situr  þar  hið  næsta, 
með  silfurmen  og  brúðardjásnið  glæsta? 

Já,  hver  er  frúin  fríða 

með  fagurt  andlit  skírt 

og  svipinn  bjarta'  og  blíða, 

er  brosir  þar  svo  hýrt? 
Hver  er  hún?    Hrein  og  saklaus  dúfa, 
hýr  á  brún;  herrans  móðir  Ijúfa; 

það  er  hún. 

Og  hvaða  sveinar  sitja  þar  í  röðum, 
og  syngja  brúðarljóð  með  rómi  glöðum? 

Þeir  allir  eru  kátir 

og  una  sjer  þar  vel, 

og  hjartans  lítiUátir 

með  lærisveina  þel. 
Eru  þeir  allir  lærisveinar? 


68 

eða  meir?     Ójá,  drottins  sveinar 
eru  þeir. 

Og  allir  skrafa,  drekka,  dansa"  og  syngja 
og  dýrum  skálum  hver  við  annan  klingja. 

Þar  glaumur  var  og  gaman, 

af  gleði  var  þar  nóg; 

en  allir  sátu  saman 

í  sátt  og  friði'  og  ró. 
Voru  þar  víst  ei  drykkjulæti; 
aptur  var  yndi  og  saklaus  kæti 

allstaðar. 

Þó  kom  þar  að,  að  vínið  vanta  náði, 
því  veizlustjórinn  eigi  fjöldans  gáði. 

Og  gumar  gjörðust  hljóðir 

er  góða  vínið  þraut. 

En  Marja  Jesú  raóðir 

að  mildum  syni  laut. 
„Sonur  minn"',  mælti  sú  hin  hreina, 
„máttinn  þinn  máttu  til  að  reyna, 

sonur  minn." 

Bn  Jesús  kvað  við  móður  sína  mæta: 
„Það  mitt  er  ei  nje  þitt  úr  slíku'  að  bæta. 

Þó  efast  mátt  þú  eigi, 

því  enn  ei  tíð  er  mín. 

Ef  gjört  er  sem  jeg  segi 

þá  sannast  orðin  þín." 
Marja  kvað  veizlu-sveina  viður: 


69 


„Gjörið  það,  sem  hann  segir  yður 
strax  í  stað." 

Hjá  Gyðingum  var  sagður  siður  forðum 
að  setja  þvottar-vatnsker  undir  borðum. 
Og  steinker  sex  þar  stóðu, 
mjög  stór  og  víð  að  sjá; 
og  full  þau  næstum  flóðu, 
en  fannst  þó  borð  þar  á. 
„Kerin  fljótt  fj^llið  vatni  hreinu," 
kvað  hann  skjótt.     Kerin  þeir  í  einu 
fylltu  fljótt. 

Og  full  á  barma  flóðu  kerin  stóru; 
en  full  af  hverju  kerin  þessi  vóru? 

Með  vatni  bætt  var  borðið, 

það  blátært  var  að  sjá; 

að  víni  var  það  orðið, 

er  var  því  smakkað  á. 
Furðu  kvað  frammistöðumaður : 
„Hvað  er  það?     Hjer  er  töfraataður, 

eða  hvað?" 

Svo  mælti  karlinn  mátulega  ghiður. 
svo  mælti  gamall  frammistöðumaður: 

„Menn  veita  vínið  góða 

í  veizlum  allra  fyrst, 

en  daufa  drykkinn  bjóða, 

er  drengir  missa  lyst. 
Geymt  oss  þú  góða  vínið  hefur 


70 

þar  til  nú  þú  hið  bezta  gefar; 
þökk  fá  þú." 

Og  kraptaverk  það  allir  undrast  gjörðu, 
því  aldrei  fyr  þeir  sáu  slíkt  á  jörðu. 

En  vatn  að  víni  orðið 

þar  vel  þeim  smakkaðist; 

og  brátt  á  ker  kom  borðið, 

því  bergt  var  á  með  lyst. 
Gleymt  ei  var  guðs  á  víni'  að  smakka; 
gleymt  ei  var  góða  vínið  þakka 

gleðinnar.  — 

Og  brúðkaups-sönginn  ennþá  ber  að  eyrum 
og  óminn  glaða  vjer  í  fjarska  heyrum, 

um  konung  konunganna, 

í  Kana'  er  gestur  var, 

og  gæðsku  sýndi  sanna 

með  sínu  verki  þar. 
Glaðir  vjer  gleði  tökum  undir. 
Dýrð  sje  þjer,  drottinn,  allar  stundir, 

dýrð  sje  þjer! 

Og  þó  að  góða  vínið  vilji  þrjóta 

og  vjer  ei  megum  heimsins  gleði  njóta, 

ef  guð  er  hjá  oss  gestur 

hann  getur  úr  því  bætt ; 

ef  veizlu-vínið  brestur 

hann  vatiiið  gjörir  sætt. 
Bölið  manns  burt  hans  mildi  nemur 


71 

þegar  hans  henti  tími  kemur 
kærleikans. 


Jesús  og  Nikódemiis. 

(J6h.  3.) 

Af  vesturhimni  var  hnigin  sól ;  — 
þar  himindrottning  af  guUnum  stól 
var  stígin  í  bláa  silkisæng, 
þar  sveipaði  nótt  yíir  dökkum  væng; 
en  bak  við  hin  svölu  sængurtjöldin 
í  salnura  stóra  skein  Ijósafjöldinn ; 
þar  logaði  guðs  á  liljum  hljótt 
svo  Ijúft  og  fagurt  um  þögla  nótt. 

Hver  dvelur  þar  úti'  um  dökkva  nótt 
í  dögg,  meðan  aðrir  sofa  rótt? 
Hvi  íirrist  hann  svefn  og  sætan  blund? 
hví  sefur  hann  ei  um  næturstund? 
Hann  liggur  þar  einn  í  lundi  grænum, 
og  lokkarnir  kvika'  í  næturblænura ; 
en  höfug  af  augura  hníga  tár 
sem  himindaggir,  um  Ijósar  brár. 

Og  þokan  læddist  og  döggin  draup ;  — 
þar  drottinn  sjálfur  í  lundi  kraup; 
það  sjálfur  var  mikli  meistarinn, 
er  mælti  þar  hljótt  við  föður  sinn. 
En  enginn  heyrði  þau  orðin  dýru, 
er  á  þeir  hvísluðust  máli  skíru; 


72 


þau  bárust  í  næturblænum  stillt,  — 
en  brostu  stjörnur  svo  hýrt  og  milt. 

En  íieiri  þó  voru'  á  ferli'  en  hann; 

á  ferli  sá  hann  þar  annan  mann; 

hann  gekk  þar  svo  Ijett,  hann  læddist  svo  hljótt, 

svo  \eyut  hann  fetaði'  í  þoku  og  nótt. 

Pó  kom  hann  og  Jesú  fjell  að  fótum 

og  fögrum  kvaddi  hann  vinarhótum. 

Þar  meistara"  1  ísrael  mátti  sjá, 

er  máninn  skein  dýran  guðvef  á. 

„Sit  heill,  þú  meistari,"  mælti  hann, 
„um  miðja  nótt  þig  jeg  loksins  fann  ; 
jeg  sat  um  það  eptir  sólarlag, 
jeg  sízt  þori'  að  koma'  um  bjartan  dag, 
því  faríseanna  háð  jeg  hræðist, 
1  húmi  nætur  því  einn  jeg  læðist. 
Jeg  veit  þú  ert  guði  föður  frá, 
því  fýsti  mig  þig  að  heyra'  og  sjá." 

En  Jesús  svaraði  sætt  og  kvað: 

,,Þú  sannlega  getur  rjett  á  það; 

jeg  sannlega"  er  guði  sendur  frá 

og  sonur  hins  æðsta  himnum  á. 

En  endurfæðast  þó  hver  einn  hlýtur, 

er  himnanna  náðarríki  lítur; 

hið  eilífa  líta  enginn  kann, 

af  anda'  og  vatni'  ef  ei  fæðist  hann." 

„Þú  verður  að  endurfæðast  fyrst, 


73 


ef  fá  viltu  guðs  í  ríki  vist. 

Þú  undrast  það,  seni  jeg  segi  þjer, 

og  sannlega  dularfullt  það  er: 

að  yður  byrjar  að  endurfæðast ; 

en  eigi  þarf  lærdóm  þann  að  hræðast, 

því  það  er  svo  margt,  sem  menn  þreifa  á, 

en  þó  ei  á  neinn  veg  skilið  fá." 

„Þú  heyrir  vindarins  veðragný, 

er  veikum  stráum  hann  þýtur  í; 

þú  veizt  eigi  hver  eða  hvaðan  hann  er, 

nje  hvert  hann  aptur  í  burtu  fer. 

Sjá,  þannig  oss  hulinn  er  guðs  andi, 

í  oss  þó  verkar  hann  sístarfandi. 

Vjer  heyrum  hans  þyt,  vjer  heyrum  hans  gný, 

en  honum  ei  sjálfum  skiljum  í." 

„Þú  spyr  sem  forðum  móðirin  mín : 
„Hve  má  það  verða?"     Það  spurn  er  þín. 
En  hím  var  svo  ung,  það  veiztu  vel, 
þú  vitur  meistari"  1  ísrael. 
En  skiljirðu  jarðnesk  efni  eigi 
hið  æðra  ei  skilurðu,  þótt  jeg  segi. 
En  leyndardóm  þann,  sem  æðstur  er, 
þó  ætla  jeg  nú  að  birta  þjer." 

„Svo  elska  minn  faðir  veröld  vann, 
að  veröld  sinn  eigin  son  gaf  hann, 
svo  hver  og  einn  öðlist  eilíft  líf, 
og  enginn  glatist  1  minni  hlíf 
Að  dæma  heim  mig  ei  drottinn  sendi, 


74 


en  dauðann  að  sigra  sterkri  hendi, 

og  eilífri  glötun  frelsa  frá, 

S70  fái  menn  Ijósið  guðs  að  sjá." 

„Nú  Ijósið  af  hæðum  leiptrar  hjer 
og  Ijóma  skæran  um  heiminn  ber; 
en  mennirnir  elskuðu  myrkrið  svart 
þó  meir  en  skínandi  Ijósið  bjart. 
Til  Ijóssins  sá  ei  ura  síðir  kemur, 
er  svörtu  myrkranna  verkin  fremur. 
í  Ijósinu  giiðs  sá  Ijósið  sjer, 
er  Ijóssins  verk  hefur  unnið  hjer." 

„Sjá,  nóttin  líður  og  nálgast  sól, 

ó  Nikódemus;  —  þar  haninn  gól; 

hann  boðar  daginn;  ei  blygðast  þín 

á  björtum  degi  að  koma  til  mín. 

Þú  myrkranna  verk  skalt  hata  og  hræðast, 

en  hræðast  ei  þarftu'  um  Ijósið  að  fræðast; 

því  sjerhvað  það,  sem  í  guði'  er  gert, 

það  gjarna  má  verða  opinbert."  — 

Og  e^^gló  reis  þar  úr  öldum  hrein 
og  endurfædd  yfir  löndin  skein; 
þá  lifnuðu  blómin  Ijósi  klædd, 
í  Ijómandi  döggum  endurfædd ; 
og  morgunandinn  þar  Ijúfur  líður 
í  liminu  græna  hreinn  og  þiður. 
Af  vatni  og  anda  allt  vígt  er  hjer 
og  vott  það  um  endurfæðing  ber. 


75 

Yið  Jakobslbruiiii. 

(Jóh.  4.) 

Fögnr  var  sælusveit 
Sikkars  i  blómgum  reit 
Fyrrum  á  feðranna  dögum. 
Feðurnir  fornaldar 
farsælir  bjuggu  þar 
glaðir  í  grösugum  högum. 

Þá  var  þar  hjörð  við  hjörð, 

hliðar  og  leyti'  og  börð 

fuU  voru  af  fjenaði  vænum; 

Ijómandi  lindum  hjá 

litfögur  blómin  smá 

beit  hann  í  brekkunum  grænum. 

Ærið  var  umbreytt  nú, 
úti  var  tiðin  sú; 
feðranna  frægð  var  á  þrotum. 
Burt  var  úr  hlíðum  hjörð, 
hrjóstrug  og  ber  var  jörð, 
þakin  af  þorpum  og  kotum. 

Þannig  var  feðrafold, 
feðurnir  sváfu'  í  mold; 
hetjurnar  hvíldust  i  valnum. 
Hálfvilltir  heiðingjar 
hlíðarnar  byggðu  þar 
fögrum  i  feðranna  dalnum. 

Enn  skein  þó  sama  sól 


76 

sæl  yflr  dal  og  hól, 
lindir  og  blátæra  brunna; 
allt  eins  þar  enn  þá  skein 
inndæl  og  björt  og  hrein 
lindin  sem  Ijómandi  sunna. 

Allt  var  þar  annað  breytt, 
ekki  til  bóta  neitt ;  — 
eitt  var  þó  fegurra'  en  fyrri: 
Ijómaði  Ijósið  þar, 
Ijómann  er  skærstan  bar, 
rjettlætis-röðullinn  kyrri. 

Jesús  þar  gekk  um  grund 
glóbjarta  miðdagsstund ; 
hádegissól  skein  í  heiði; 
hátt  yfir  höfði  stóð ; 
heit  brenndi  sólarglóð; 
svölun  hann  sármóður  þreyði. 

Við  honum  blasti  bær; 
brunnur  þar  einn  var  tær; 
Jakobs  ei  brunnur  var  breyttur. 
Bjartan  við  brunninn  þann 
bráðlega  settist  hann; 
vegmóður  var  hann  og  þreyttnr. 

Brátt  kom  að  brunni  þar, 
björt  eins  og  meyjarnar 
Eakel  og  Eebekka  forðum, 
kona,  sem  krús  hjelt  á. 


77 


konnna  bað  hann  þá 

drykkjar  með  auðmjúkum  orðum. 

Svaraði  honum  hrund,  — 
heldur  var  stygg  í  lund: 
„Bónar  þú  beðið  mig  getur! 
Gyðinga  þj^kist  þjóð 
þessari  helzt  of  góð, 
Samverja  mikils  ei  metur." 

Svaraði  hann  þá  hrund 

hógvær  með  blíðri  lund: 

„Veiztu  hvern  við  ertu'  að  tala? 

Ef  að  þú  þekktir  þann, 

þú  mundir  biðja  hann 

lifsins  um  lind,  þjer  að  svala." 

Svaraði  honum  hím,  — 
hýr  var  ei  mjög  á  brún : 
„Nær  þú  í  brunninn  ei  niður? 
Mikill  þótt  mjög  þú  sjert 
mestur  þú  naumast  ert. 
Jakob  þú  jafnast  ei  viður." 

Svaraði  hógvær  hann: 
„Hvern  aptur  þyrstir  mann, 
þó  að  hann  þetta  vatn  drekki. 
Hinn,  er  sjer  tekur  teyg 
tærri  af  lífsins  veig, 
þyrstir  að  eilífu  ekki." 

„Drottin  ei  þekkið  þjer, 


78 

þjer  samt  hann  dýrkið  hjer 
fögrum  í  fjallanna  dölum. 
Drottin  vjer  þekkjum  þann, 
þjóðin  mín  tignar  hann 
háum  í  helgidóms  sölum." 

„Tími  sá  koma  kann, 

kominn  er  jafnvel  hann: 

hvorugt  það  stöðugt  mun  standa. 

Drottinn  guð  andi  er, 

öllum  því  lýðum  ber 

tigna'  hann  og  tilbiðja'  i  anda."  - 

Fleira  þau  mæltu  margt, 
margt,  sem  að  hjartað  snart. 
Sá  hún  þar  kominn  var  Kristur, 
brunnurinn  lífsins  lands.  — 
Lifandi  vatnið  hans 
drekki  hver  þrej^ttur  og  þyrstur. 


Jesús  í  Xazaret. 

(Lúk.  4.) 

Þú  feðraslóð,  þú  feðraslóð, 
þjer  feginn  helga'  eg  líf  og  blóð. 
Þú  fyrrum  hefur  fóstrað  mig; 
ó  fengi'  eg  aptur  stoðað  þig! 

En  spámaður  ér  fár  í  föðurlandi. 

Þú  feðrastöð,  þú  feðrastöð, 


79 


mjer  fógur  sýnist  þú  og  glöð. 
Þú  fátæk  ert,  mín  fjallbyggð  há, 
en  furðu  vel  mjer  lízt  þig  á. 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

Þú  feðrabær,  þú  feðrabær, 
sem  fyr  mjer  varst  og  enn  ert  kær; 
þú  Nazaret  fær  góðan  gest, 
mót  góðum  syni  tak  sem  bezt. 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

Þú  feðrabú,  þú  feðrabú, 
sjá  frelsari  þinn  kemur  nú 
á  helgum  degi'  í  helgirann 
og  helgri  bók  upp  lýkur  hann. 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

Þú  feðralið,  þú  feðralið, 
nú  fagna  drottins  komu  við. 
Á  guðdómsorðin  hlýð  þú  hans 
úr  helgum  ritum  sjáandans. 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi, 

„Þú  feðrastorð,  þú  feðrastorð, 
nú  fögur  hejT  þú  spádómsorð, 
því  andi  guðs  er  yflr  mjer, 
og  eg  er  smurður  handa  þjer." 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi, 

„Þú  feðragrund,  þú  feðragrund, 
þig  fátækt  mæðir  aUa  stund; 
en  þann  jeg  gleði-boðskap  ber, 


80 


að  bráðuin  auður  veitist  þjer." 
Bn  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

„Pú  föðurland,  þú  föðurland, 
þig  fjötrar  langvinnt  þrældómsband ; 
en  nú  jeg  boða  frelsið  fer, 
því  fjötra  þunga  hrist  af  þjer." 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

„Þú  fósturbyggð,  þú  fósturbyggð, 
þú  fálmar  blind  af  sorg  og  hryggð ; 
en  boðskap  þann  jeg  birti  hjer, 
að  birti  fyrir  augum  þjer." 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

„E»ú  fósturláð,  þú  fósturláð, 
jeg  finn  þú  ert  í  mörgu  þjáð; 
en  bráðum  rætast  boðin  mín, 
að  batna  taki  meinin  þín." 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

„Þú  fósturjörð,  þú  fósturjörð, 
þjer  finnast  árin  býsna  hörð; 
en  drottins  ár  jeg  boða  blitt, 
þá  blómgast  allt  svo  frjálst  og  nýtt." 
En  spámaður  er  fár  i  föðurlandi. 

„Þú  feðradrótt,  þú  feðradrótt, 
ei  fagna  þessu  samt  of  skjótt; 
ei  kraptaverks  þú  vænt,  mín  þjóð, 
þú  verður  að  bíða  þolinmóð." 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 


81 


„Þú  feðraþjóð,  þú  feðraþjóð, 
þú  fegin  heyrir  orðin  góð, 
en  ekkert  þolir  orðið  hart, 
og  áminning  þó  víst  þú  þarft". 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

Þú  feðrasveit,  þú  feðrasveit, 
hann  fæddist  upp  í  þínum  reit; 
þó  fyrir  björg  þú  honum  hratzt, 
en  herrann  Ijet  það  mistakast. 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 

Þú  feðrakyn,  þú  feðrakyn, 
hví  fórstu  svo  með  góðan  vin? 
hví  fórstu  svo  með  frelsarann, 
er  fagran  birti  sannleikann? 

En  spámaður  er  fár  i  föðurlandi. 

Þú  fóstran  mín,  þú  fóstran  mín, 
hví  fer  þú  svo  með  börnin  þín? 
Ef  spámenn  guð  þjer  gefa  kann, 
þú  grýtir  þá  fyrir'  sannleikann. 
En  spámaður  er  fár  í  föðurlandi. 


Fjallræðaii. 

(Matt.  5.-7.,  sbr.  Mark.  9.  lu.,  Lúk.  6.  8.  11.  12.) 

Hve  fögur  kirkja  fjalls  á  tindi  háum! 
hve  fríður  drottins  prestur  birtist  þar, 
1  skrúða  Ijóss,  und  himins  boga  bláum, 

Biblluljóð    11.  6 


8á 


er  blíður  Jesús  sjálfur  prjedikar! 
Hve  fögur  sveit  í  fagursettum  hringum, 
er  fylkir  sjer  þar  vítt  um  alla  jörð! 
Hve  fagurt  lið  af  herrans  herfylkingum, 
er  herranu  sjálfan  skipar  sjer  í  kringum. 
Hve  góður  hirðir!    hversu  fögur  hjörð! 

Svo  Móses  gamli  stóð  á  fjalli  forðum, 
er  fólkið  þyrptist  kringum  Sínaí, 
og  beið  þar  eptir  boðum  guðs  og  orðum, 
er  birtust  helgum  dulartáknum  í. 
En  nú  var  mikill  munur  fyrri  tíða 
er  Mósess  andlit  líta  fjekk  ei  þjóð. 
Hjer  birtist  öllum  drottins  dýrðin  blíða, 
er  drottiun  sjálfur  allra  heimsins  lýða 
á  helgu  fjalli'  i  himingeislum  stóð. 

Nú  huldi'  ei  fjallið  mistur-mökkur  dimmur, 

nú  móti  sólu  brostu  gullský  smá. 

Nú  hristi'  ei  fjallið  hrika-stormur  grimmur, 

nú  hægur  andi  bærðist  laufum  á. 

Nú  sást  ei  leiptur  loptið  gegnum  riða, 

nú  Ijeku  geislar  sjer  við  foldarblóm. 

Níi  þrumur  eigi  þutu'  um  geiminn  viða, 

í  þeinum  heyrðist  fugla  kvakið  bliða; 

allt  lofaði  sinn  guð  með  glöðum  róm. 

Þótt  heyrðust  nú  ei  hvellir  lúðrar  gjalla, 
þá  heyrðist  skírar  drottins  raustin  blíð; 
hún  kvað  svo  hátt,  að  heyrði'  um  veröld  alla, 
en  hljómaði  svo  innilega  þíð. 


83 


Það  lögmál,  sem  kvað  hærra  lúðurliljómi, 
var  hjartans  lögmál,  boðorð  kærleikans; 
það  lögmál,  sem  hann  las  1  helgidómi 
með  Ijúfri  raust  og  þíðum  ástarrómi, 
það  saman  rann  við  sælu-boðskap  hans. 

„Þeir  snauðu'  i  anda  auðlegð  hljóta  bezta; 
þeir  angurbitnu  huggun  fá  og  ró ; 
þeir  hógværu  fá  heiður  jarðar  mesta; 
þeim  hungruðu  mun  saðning  veitast  nóg; 
þeir  miskunsömu  miskunsemi  hljóta; 
og  mega  guð  sinn  hreinhjartaðir  sjá; 
þeir  friðsömu  guðs  friðar  munu  njóta; 
þeim  fyrirlitnu  blessun  mun  ei  þrjóta; 
og  grátnum  veitist  gleðin  himnum  á." 

„Þjer  eruð  salt  og  selta  skuluð  heiminn, 

ef  saltið  dofnar,  hvað  mun  stoða  þá? 

Þjer  eruð  borg,  er  gnæfir  hátt  i  geiminn, 

og  getur  eigi  fjalli  dulizt  á. 

Þjer  eruð  Ijós,  er  lýsir  veröldinni; 

ei  Ijósið  sett  er  undir  mæliker; 

það  logar  æ  í  Ijósastiku  sinni 

og  lýsir  öllum  þar  í  salnum  inni. 

Með  góðum  verkum  Ijóssins  lýsið  þjer." 

„Þjer  hugsið  víst,  jeg  sje  af  guði  sendur 
að  sykra  lífið,  afmá  boðorðin. 
Nei,  lögmál  guðs  um  allar  aldir  stendur 
þótt  eyðist  jörð  og  farist  himininn. 
Já,  boðum  drottins  hljótið  þjer  að  hlýða 

6' 


84 


ef  himnaríki  girnist  þjer  að  fá. 
Af  boðum  guðs  ei  má  hið  minusta  sníða. 
Nú  mun  jeg  nokkrar  helgar  grcinir  þýða 
af  boðum  drottins.     Hlustið  orð  mín  á." 

„Guðs  lögmál  bannar  bana  manni'  að  veita 
og  bróður  sinn  að  vega  saklausan. 
Jeg  banna  fleira:  menn  til  reiði'  að  reita 
og  rjúfa  frið  og  sátt  við  nokkurn  mann. 
Hví  viltu  færa  fórn  með  heiptarreiði? 
nei,  far  á  burt  og  sæzt  við  bróður  þinn. 
Það  kveldar  bráðum,  sígur  sól  að  meiði, 
lát  sólu  lífsins  undir  ganga'  í  heiði; 
þá  vær  þjer  hinnsti  verður  blundurinn." 

„Þjer  hafið  lesið:     Hór  ei  skaltu  drýgja; 

en  hreinsið  j^ður  þá  af  allri  girnd; 

þjer  hreinum  guði  hjörtun  skuluð  vígja 

sem  helgidóm,  er  sæmi  drottins  mynd. 

Þann  lim,  er  hneykslar,   bezt  er  burt  að  sníða, 

því  betra  vissulega  réynist  þjer 

á  litlum  hluta  lítið  tjón  að  bíða 

en  líkama  þinn  allan  brenna'  og  svíða 

í  báli  því,  sem  óslökkvandi  er." 

„Þú  hefur  lesið  lögmál  feðra  þinna, 
það  lögmál:     Eangan  eið  ei  sverja  má. 
En  eg  býð  skýlaust :     Eið  ei  skaltu  vinna, 
við  ekkert  sverja  jörð  nje  himnum  á. 
Við  himinn  sverja,  hástól  guðs,  ei  áttu, 
nje  heldur  jörð,  sem  fótskör  lág  er  hans. 


85 


Seg  já  og  nei,  og  þar  við  lenda  láttu, 
ei  lengra  fara'  í  þessum  greinum  máttu; 
en  vík  þú  ei  af  vegi  sannielkans." 

„Þjer  auga  fyrir  auga  skuluð  taka, 
var  áður  boðið;  jeg  á  hinn  veg  býð: 
Ef  einhver  hefur  eitthvað  gert  til  saka 
lát  undan  honum,  forðast  þras  og  stríð. 
Ef  einhver  slær  þig  á  þinn  hægri  vanga 
þá  einnig  bjóð  þú  honum  vinstri  kinn. 
Ef  einhver  knýr  þig  eina  mílu'  að  ganga 
ei  undan  skorast  braut  að  fara  langa; 
og  lát  við  þrætinn  lausan  kyrtil  þinn." 

„Þjor  hafið  heyrt,  að  vin  sinn  elska  eigi, 
en  óvin  hata.     Slíkt  er  ekki  nóg. 
Að  blessa  þá,  sem  böiva',  eg  yður  segi, 
og  biðja  fyrir  þeim,  sem  flytja  róg. 
Sjá,  heiðnir  einnig  clska  vini  sína, 
og  engin  dyggð  nje  hrósun  felst  þar  í. 
En  guð  á  himnum  lætur  dögg  ei  dvina, 
já  drottinn  lætur  sömu  geisla  skína 
þeim  góðu'  og  vondu.     Gætið  vel  að  þvi." 

„Ei  lát  þú,  maður,  lúðra  hvolla  gjalla 
þótt  lítinn  skerf  þú  snauðum  rjettir  að, 
nje  hátt  á  strætum  hrósa  þjer  og  kalla 
sem  hræsnurar.  Ei  launað  verður  það. 
Ei  vinstri  höndin  vita  nokkuð  skyldi 
hvað  veitir  hin;  það  gnði  samt  er  bert. 
Þótt  velgjörð  þína  hafsins  móða  hyldi 


86 


guð  hana  sjer  og  umbunar  af  raildi. 
Hann  opinberar  allt  í  lejmi  gert." 

„Ei  biðst  þú  fyrir,  flestir  þar  sem  ganga, 
svo  flestir  sjái,  líkt  og  hræsnarar. 
Heim  í  þitt  eigið  svefnhús  lát  þig  langa, 
í  leyni  bið  þú  guð,  þinn  föður,  þar. 
ó  varast  heimsku-mælgi  þeirra  manna, 
sem  mörgum  orðum  guð  sinn  tala  við. 
Og  hirð  þú  ei  um  orðsnilld  heiðingjanna, 
því  orðin  tóm  ei  fá  á  guð  hinn  sanna; 
en  guð  þinn  heitt  og  hjartanlega  bið:" 

„„E»ú  faðir  vor  í  háum  himinsölum, 
þitt  helgist  nafn;  þitt  ríki  komi  skjótt; 
hinn  helgur  vilji  verði'  í  jarðardölum, 
sem  verður  hann  á  himnum  dag  og  nótt; 
gef  oss  vort  daglegt  brauð  og  þarfir  bættu; 
som  bræðrum  vjer  oss  skuldir  fyrirgef; 
við  freistingum  og  falli  vor  æ  gættu; 
og  forða  þú  við  slysum,  ne^^ð  og  hættu. 
Oss  alla  þinni  vernd  og  blessun  vef."" 

„Þjer  rakið  saman  gulli  heims  og  gróða, 
sem  grandar  tíð  og  þjófar  stolið  fá; 
þjer  hrúgið  upp  og  safnið  mergðum  sjóða, 
ó  safnið  heldur  fjársjóð  himnum  á; 
þvi  rænt  er  ei,  það  ryð  ei  sundur  etur, 
það  reynist  trútt  er  svikur  gullið  hilt. 
Ei  nokkur  þjónað  guði'  og  mammon  getur, 
þjer  guð  á  himnum  reynist  miklu  betur. 


87 

Þar  sjc  þitt  góz  og  gull  —  og  hjarta  þitt." 

„Hví  kvíðið  þjer?  hví  kveinið  þjer  og  sýtið, 
sem  klæði'  og  fæði  munuð  þjer  ei  fá'? 
Til  hinna  smáu  loptsins  fugla  lítið 
og  liljugrasa  fríðra  mörkum  á. 
Ei  safna  þeir,  en  syngja  glöðum  rómi, 
þá  seður  drottins  miskunn  föðurlig; 
ei  vinnur  jurt,  en  veitist  þó  sá  blómi, 
sem  vegsamlcgri'  en  Salómons  er  Ijómi. 
Og  hvort  mun  guð  þá  eigi  annast  þig?" 

„Ó  dæra  þú  ei,  svo  dóm  ei  sjálfur  fáir, 
sá  dómur  verður  kveðinn  yíir  þjer: 
þú  uppskcr  það,  er  sjálfur  niður  sáir, 
þjer  sami  mælir  fullur  gefinn  er. 
Hví  sjer  þú  flís  í  annars  augnahvarmi, 
en  ei  í  þínum  stóra  biálkann  sjer? 
Ó  leita  fyrst,  þú  fifl,  i  eigin  barmi, 
og  flis  úr  öðrum  drag  þú  svo,  hinn  armi, 
er  fyrst  þú  hefur  hreinsað  til  hjá  þjer." 

„Ó  biðjið,  leitið,  knýið  á  í  anda, 

er  úti  hrekist  hjer  ura  lífsins  svið; 

þjer  öðlizt,  finnið,  opin  hurð  mun  standa, 

svo  inn  um  koraizt  þjer  hið  þrönga  hlið. 

Hver  gefur  stein,  ura  brauð  ef  son  hans  biður? 

þjer  börnum  synjið  trautt  ura  gæði  nein. 

Hvers  mnn  hinn  góði  guð  þá  synja  yður, 

sem  grjður  faðir  æ  er  börn  sin  viður? 

Hann  gefur  brauð  þótt  biðji  menn  um  stein." 


88 


„í  sauðaklæðum  soltnir  koma  vargar, 
ó  sjáið  til  þjer  getið  varast  þá. 
f»að  segja:    herra!  herra!  tungur  margar, 
en  hjarta  þeirra  mjer  er  langt  í  frá. 
Af  þ^Tnum  ei  nje  þistlum  vínber  renna; 
vjer  þekkjum  trjen  af  ávöxtunum  hjer. 
Af  góðum  verkum  góðan  skaltu  kenna. 
Jeg  gef  þjer  fyrst  og  síðast  lærdóm  þenna: 
Svo  öðrum  gjör  sem  þú  vilt  gjört  sje  þjer." 

„Hver,  sem  mjer  hlýðir,  byggir  hús  á  bjargi; 

þótt  bylji  veðrin,  eigi  sakar  það; 

í  stormagný  og  strauma  þungu  fargi 

það  stendur  samt,  á  kletti  grundvallað. 

En  hús  sitt  byggir  sá  á  gljúpum  sandi, 

er  sinnir  eigi  boðum  kærleikans. 

Það  dynja  vatnsflóð,  öldur  óstöðvandi, 

og  ofsastormar  verða  því  að  grandi; 

og  öll  til  grunna  hrynur  bygging  hans."  — 

Svo  mælti  Jesús.     Allir  undrast  gjörðu 
hans  andagift  og  mælsku,  líf  og  krapt. 
Nú  þagði  hann,  en  út  um  alla  jörðu 
hans  orðin  bárust:  leyst  var  tunguhapt. 
Á  ökrum,  hlíðum,  engjum,  dölum  fjöllum, 
þau  orðin  drottins  hljóma  guðdómleg; 
í  borgum,  sveitum,  hreysum,  kirkjum,  höllum 
þau  hjartans  lögmál  boða  mönnum  öllum; 
þau  lífsins  orð  oss  lífsins  kenna  veg. 


89 

Hiiiii  mikli  fislvidráttur. 

(Lúk   5.) 

Við  Genesaretvatnið  í  Galíleabyggð 
var  gaman  að  lifa  fyr  á  tíðum, 
er  stafaði  sólin  á  silfurvötnin  skyggð 
og  seglin,  er  blöktu'  í  vindi  þíðum. 

Um  flskisæla  vatnið,  um  fagurbláan  sjá 
á  fagurbúin  seglin  hvítu  stirndi, 
sem  Ijómandi  smástjöruur  loptsins  hvelfing  á, 
er  leiptrandi  blika"  í  næturvindi. 

Einn  fagran  sumarmorgun  tvö  flutu  lítil  fley 
þar  fram  með  vatnsins  ströndum  sumargrænum, 
sem  fannhvitir  svanir  á  vog  í  vorsins  þei 
þau  vögguðu  hægt  í  morgunblænum. 

En  flskimenn  af  skipunum  farnir  voru'  í  land, 
sín  flóknu  net  að  þvo  og  sundurgreiða. 
Þeir  breitt  höfðu  netin  á  bleikan  fjöru  sand, 
því  báglega  gengið  hafði'  að  veiða. 

Á  ströndinni  var  Jesús,  og  mikill  fjöldi  manns 
þar  meistara  sinn  hafði  flykkzt  í  kringum, 
og  hlýddi  þar  Ijúfur  á  lífsins  orðin  hans, 
er  Ijósnm  hann  flutti'  í  samlikingam. 

Að  meistaranum  þyrptist  svo   mikill  sægur  þá; 
en  menn  hann  vildi  hejTa  láta  betur, 
og  fór  því  á  skip  út,   er  flaut  þar  ströndu  hjá, 
það  flskiskip  átti  Simon  Pjetur. 


90 


Þá  bað  hann  Símom  Pjetur  að  leggja  landi  frá; 
hann  lítið  eitt  frá  ströndu  skipi  renndi. 
í  lypting  sat  Jesús,  en  landi  fólk  stóð  á, 
og  lýðnum  af  skipinu  hann  kenndi. 

Þar  sat  hann  hátt  í  lypting,  en  Ijóssins  drottning 

hrein 
um  lopt  og  hauður  raorgungeisla  sendi; 
eu  fegur  þó  ásjóna  frelsara  vors  skein, 
er  fólkinu'  af  skipinu  hann  kenndi. 

Þar  sat  hann  hátt  í  lypting,  en  blíður  morgunblær 
á  bylgjuhörpu  sló  með  geisla  vendi; 
en  fegurri  raust  var  þó  frelsara  vors  skær, 
er  fólkinu'  af  skipinu  hann  kenndi. 

En  þegar  hann   var  búinn,    hann    brá   upp  sinni 

hönd 
og  blessaði  sitt  fólk  með  liknarhendi; 
en  fagnaðaróp  kvað  á  fagurgrænni  strönd 
hjá  fólkinu',  af  skipinu'  er  hann  kenudi. 

Og  þegar  hann  var  búinn,  hann  sagði  Símon  við: 
„Ei  sitja  hjer  á  grunni  skaltu  lengur. 
Nú  legg  út  á  djúpið,  þar  fær  þú  íiskimið, 
nú  far  þú  og  sjá  þú  hvernig  gengur." 

„Það  stoðar  ei  hið  minnsta,"  við  moistarann  hann 

kvað, 
„á  miði  jeg  í  alla  nótt  hef  setið; 
jeg  ekkert  hef  íiskað,  en  þó  skal  reyna  það, 
að  þínu  orði  vil  jeg  leggja  netið." 


91 

Hann  lagði  út  á  djúpið.  og  lausnarinn  var  með, 
og  lagði  þar  sitt  net  í  drottins  nafni. 
Af  fiskimergð  þegar  hann  fylla  netið  rjeð, 
því  frelsarinn  sjálfur  var  1  stafni. 

Ei  fullt  varð    aðeins    netið,    en    fullt   varð    skipið 

hans ; 
af  fiskimergð  þeir  jafnvel  tvö  skip  hlóðu; 
og  glaðir  í  anda  þeir  lögðu  svo  til  lands 
1  leiði  og  sumarveðri  góðu. 

En  þá  í  land  var  komið  þoim  öilum  ærið  brá, 
þeir  undruðust  hvað  vel  þeim  hafði  gengið, 
og  þegar  á  svipstund  sló  ótta  j^flr  þá 
af  aflanum,  sem  þeir  höfðu  fengið. 

En  Símon  kvað,  —  og  fjell  þar  að  fótum  Jesú  þá, 
mjög  felmtraður,  en  auðmjúkur  og  glaður: 
„Jeg  veit  þú  ert  drottinn,    ó  far  mjer,  herra,  frá, 
jeg  fallinn  og  sj'ndugur  er  maður." 

En  Jesús  kvað  við  Síraon:    ,,Þú  óttast  eigi  skalt, 
því  eg  vil  móti  slikum  faðminn  breiða; 
á  djúpið,  á  djúpið  þú  hugumprúðar  halt, 
því  hjeðan  í  frá  þú  mcnn  skalt  veiða." 

Á  land  þeir  drógu  skipin  með  afla  miklum  í 
og  eptir  þar  á  sjávarbakka  skildu. 
Og  P.jetur  og  Jakob  og  Jóhannes  úr  því 
æ  Jesú  sem  lærisveinar  fylgdu. 


92 


Hjer  flýtur  skip  á  öldura,  að  fiska  gengur  tregt, 
en  fljótum  ei  á  grunnmiðunum  lengur; 
á  djúpið  skal  halda,  þótt  virðist  voðalegt, 
og  vitum  hvort  þá  ei  betur  gengur, 

Ó  leggjum  út  á  djúpið  1  drottins  nafni  þá 
og  drögum  vel  og  höldum  svo  að  landi, 
að  lendingu  megum  í  lífsins  höfnum  ná; 
en  leiðið  um  djúpið  er  guðs  andi. 


Við  Betesdalaug. 

(J6h.  5.) 

Pú  bjarta,  skira  bunulind, 
þú  bláa  vatnið  tæra, 
þú  hreina  geymir  himins  mynd 
og  hvolfið  spéglar  skæra. 
Oss  minnir  sólar  geisla  glóð, 
er  glampar  þjer  á  bárum, 
á  engil  Ijóss,  í  lind  er  stóð 
til  líknar  fyr  á  árum. 

í  Jerúsalem  sú  var  laug, 

er  sjíika  lækna  náði; 

og  hennar  orðstír  frægur  flaug 

til  flestra  þar  á  láði. 

Við  sauðahliðið  bjart  var  bað, 

það  Betesda  menn  nefndu, 

en  líknarhús  menn  þýða  það ;  — 

og  þangað  sjúkir  stefndu. 


93 

í  stólpagöngum  fögrum  fimm 
var  fjöldi  sjúkra  manna, 
er  áttu  stríð  við  örlög  grimm 
og  ofraun  sjúkdómanna. 
Þeir  biðu  þar  hins  bjarta  dags, 
er  bót  þeir  fengju  meina; 
og  allir  vildu  leita  lags 
það  líknarvátn  að  reyna. 

Á  vissum  tíma  vorsól  hlý 

upp  vatnið  þíðir  kalda; 

úr  fjötrum  brýzt  þá  fljótt  á  ný 

af  frosti  bundin  alda. 

Þá  sólargeislar  svífa  þar 

á  sumardegi  nýjum, 

þá  blómgast  allt,  er  visnað  var, 

í  vorsins  geislum  hlýjum. 

Á  vissum  tímum  engiU  einn 

steig  eins  í  vatnið  tæra, 

og  geislavængjum  vörmum  hreinn 

hann  vatnið  upp  rjeð  hræra. 

Að  baða  sig  1  bárum  þar 

og  björtum  heilsulindum 

það  lækning  öUum  veikum  var, 

sem  visnum,  höltum,  blindum. 

Og  veikur  maður  var  þar  einn 
og  verið  lengi  hafði. 
í  baðið  varð  hann  sífelt  seinn, 
því  sýkin  fyrir  tafði. 


94 

í  þrjátíu  og  átta  ár 
lianii  aumur  hafði  legið. 
Og  hver  fær  öll  hans  talið  tár 
og  trega  þungan  vegið? 

í  þrjátíu  og  átta  ár! 

hve  ærið  langur  vetur! 

Pótt  falli  skúrir,  frost  og  snjár 

af  fold  ei  þiðnað  getur. 

En  þegar  kemur  sumarsól 

með  sínum  geislum  hlýju, 

hún  þíðir  allt  um  bj'ggð  og  ból 

og  blómgar  allt  að  nýju. 

Þótt  hrynji  tárin  hralt  og  títt 
um  harma  langan  vetur, 
það  hjartans  ís  fær  eigi  þítt 
og  ekkert  lífgað  getur. 
En  líknarsólin  björt  og  blíð 
upp  bræðir  allt  og  þíðir; 
þá  birtir  upp  af  betri  tíð, 
þá  blómgast  allt  um  síðir. 

En  nú  var  komin  náðartíð 
og  neyðar-vetur  liðinn, 
því  líknar-vorsól  Ijúf  og  blíð 
með  Ijósið  kom  og  friðinn. 
En  Jesús  Kristur  sól  var  sú 
með  sælugeisla  hreina, 
með  gleði,  líf  og  Ijós  og  tríl 
og  lækning  allra  meina. 


95 


Hinn  veiki  bar  sitt  mæðu  mein 

í  myrkraskoti  svörtu; 

þar  lífsins  sól  á  sjúkling  skein 

með  sínum  geislum  björtu. 

Og  þegar  Jesús  sjúkling  sá 

á  sínum  beði  liggja, 

með  vinsemd  kvað  hann  við  hann  þá: 

„Hvort  viltu  lækning  þiggja?" 

En  sjúklingurinn  svara  vann: 
„Jeg  seint  mun  lækning  hljóta; 
í  baðið  jeg  ei  komast  kann 
af  kreppu  handa'  og  fóta; 
því  maður  kemst  ei  utan  einn 
í  einu  niður  í  baðið; 
það  aðrir  komast,  eg  verð  seinn, 
því  upp  jeg  fæ  ei  staðið." 

Þá  sagði  Jesús  svo  við  hann 

með  sínum  rómi  skæra: 

„Statt  upp  og  gakk  í  guðs  þíns  rann 

og  gleym  ei  þökk  að  færa." 

Og  hinn  stóð  upp  og  glaður  gekk 

og  guði  þakkir  kunni, 

er  heilsu,  likn  og  lækning  fjekk 

hjá  lífsins  heilsubrunni. 


ó  lífsins  herra  líknarfús 
og  læknir  allra  beztur, 
mig  leið  þú  enn  í  líknarhús 
er  lífsins  heilsu  brestur. 


96 

Mig  sjálfur  leið  um  sauðahlið,  - 
þú  sauðadyr  þig  kallar,  — 
og  set  niig  bjarta  brunninn  við, 
er  bætir  sorgir  allar. 


Sjúklingariiir. 

(Matt.  8.  9.    12.  17.  20.,   Mark.  1.— 3.  h.  7.— 10.,  Lúk.  4.-9.  13.  14.  18., 
Jóh.  4.) 

Þjer  sjúklingar,  ó  sælir  voruð  þjer, 

er  sjálfur  drottinn  lækning  veitti  lijer, 

hinn  bezti  læknir  mannkyns  meinsemdar, 

hinn  mesti  læknir  allrar  veraldar. 

0  hvílík  sæla'  að  hljóta  lækning  hans, 

þess  heimsins  bezta  og  mesta  græðarans. 

Ó  mikla  fylking,  fram  þú  gakk  í  röð 

og  frelsara  þinn  vegsama  þú  sæl  og  hjartans  glöð. 

Þjer  JwldiireiJíti,  komið  hingað  fyrst; 

þú  konungsmaður,  vitna"  um  Jesúm  Krist; 

þinn  son  til  dauða  sjúkur  forðum  lá; 

„þinn  sonur  liflr,"  mælti  Jesús  þá. 

Og  Pjeturs  tengdamóðir,  kom  þú  með, 

hin  milda  Jesú  hönd  þig  lækna  rjeð. 

Þjer  kölduveiku,  komið  enn  til  hans, 

þjer  köldu  hjörtu,  ylnið  þjer  af  hita  kærleikans. 

Þjer  hlindii  menn,  er  báðuð  fyr  um  sýn, 
þú  blindur  fæddi,  hef  upp  augu  þín, 
þú  blindi  maður  Betsaida  frá. 


97 


þú  blindi  maður  þjóðveginum  hjá; 

nú  fyrir  yður  allt  er  orðið  bjart, 

er  áður  var  í  þoku  dauft  og  svart. 

Pjer  blindu  menn,  ó  horfið  enn  til  hans, 

og  hafið  fyrir  augura  bjarta  Ijósið  sannleikans. 

Pjer  daufu,  komið,  drottinn  heyrn  er  gaf, 

og  dauðamóki  þungu  vaknið  af. 

Ei  nákyrrð  lengur  fyrir  eyrum  cr, 

nú  opnar  blustir  næmar  finnið  þjer; 

þjer  aptur  heyrið  ástvinanna  róm 

og  yndislegan  söng  og  fuglahljóm. 

Djcr  heyrnardaufu,  hingað  komið  enn, 

og  hlustið  þjer  á  drottins  orð,  þjcr  trúardaufu  menn. 

Pjer  mállausu,  sem  málið  hlutuð  fyr, 

af  meinsemd  tungu  þungri  læknaðir; 

þjer  vilduð  fegnir  mæla,  mcin  var  á, 

þjer  máttuð  ci,  því  hapt  á  tungu  lá. 

En  nú  er  leyst  hið  trega  tunguhapt, 

þjer  talað  getið  fyrir  drottins  krapt. 

Ó  komið  menn,  þótt  sje  um  tungu  tregt 

og  túlkið  drottins  prís  og  lof  og  hrós  hans  dásamlegt. 

Pjer  cljöfulóhi',  er  drottinn  lækna  vann, 
úr  dauðra  gröfum  yður  svipti  hann; 
hann  vondum  öndum  yður  bægði  frá 
og  ógnarkvöl,  er  þungt  á  brjósti  lá. 
Nú  hafið  þjer  í  hjörtun  fengið  frið 
og  fætur  Jesú  bljúgir  sitjið  við. 

BibUuljóð  II,  7 


98 

Ó  allir  þjer,  sem  ^irnist  frið  að  fá, 

aÖ  fótum  Jesú  krjúpið  þjer  og  drottni  setjist  hjá. 

E>ú  tiinglsjúki,  scm  trausta  lækning  fjekkst, 

sem  trylltur  fyr  í  vatn  og  loga  gekkst, 

frá  barndómstíð  þjer  fj'^lgdu  llog  og  slag 

og  fyrrum  leizt  þú  aldrei  glaðan  dag. 

En  þá  kom  Jesú  liknarhöndin  há 

og  hreif  þig  grimmum  dauðans  kverknra  frá. 

Þjer  niðurföUnu  flýið  enn  til  hans 

og  fallið  þjer  í  lífsins  vatn  og  eldian  kærleikans. 

Þú  blócífallssjiika,  búin  longi  varst 

að  bíða  líknar,  unz  [m  Jesúm  snarzt; 

þú  komst  við  minnsta  klæðafaldinn  hans, 

þá  kraptur  gekk  frá  hjarta  lausnarans; 

sá  kraptur  hepti  kvöl  og  stillti  blóð 

og  kröptug  varð  þjer  heilsubót  og  góð. 

Það  blæða  margar  hjartans  undir  enn, 

en  út  frá  Jesú  gengur  kraptur  til  að  lækna  menn. 

Þú  vatnssjúJci,  þú  vitna  kannt  um  það, 

að  veika  menn  sjer  Jesús  tekur  að, 

á  hvíldardegi  hvíldi  Jesús  þig 

og  hatur  vegna  þín  hann  tók  á  sig; 

enn  sneri'  hann  hryggðar-vatni  í  heillavin, 

úr  vatnsins  djúpi  hreif  hann  þig  til  sín. 

Enn  streymir  víða  vatn  af  hvarmi  manns, 

en  votir  hvarmar  þorna  bezt  af  geislum  kærleikans. 

Þjer  líkþráu,  hver  líkn  var  yður  tjáð, 


99 


er  lækning  fenguð  þjer  af  Jesú  náð. 

Við  yður  vildi'  ei  heimur  sælda  hót, 

en  herrann  sjálfur  yður  tók  á  mót; 

sá,  scm  var  óhreinn,  yður  hreina'  ei  mat, 

hinn  eini  hreini  snert  á  yður  gat. 

Ó  þjer,  sem  eruð  saurgaðir  af  synd, 

hjer  sjáið  dæmið:  yður  hreina  þvær  guðs  náðarlind. 

Þjer  limfallssjúku,  líka  komið  með, 

ei  lengur  reyrðir  nú  á  sjúkdómsbeð ; 

þótt  þjer  með  kvölum  lægjuð  lágt  á  sæng, 

þjer  láguð  undir  herrans  náðarvæng. 

„Statt  upp  og  gakk  þú  heim  til  þín,"  kvað  hann 

við  höfðingjann  og  eins  hinn  sjúka  raann. 

Ó,  þjer  sem  liggið  lágt  á  beðjum  hjer, 

þjer  lika  standið  upp  og  gangið  heim, —  þar  Jesús  er. 

Þú  handarvisni,  hönd  upp  rjettu  nú, 

um  hönd  þíns  drottins  glaður  vitna  þú. 

Síi  hönd  var  sljó,  er  honum  rjettirðu'  að, 

sú  hönd  var  sterk,  er  bætti  meinið  það. 

Nú  gazt  þú  aptur  unnið  drottins  verk, 

því  olli  drottins  líknarhöndin  sterk. 

Ó,  visnu  hendur,  við  það  styrkist  þjer, 

og  vinnið  þjer  og  starfið  guði  meðan  dagur  er. 

Þjer  Itöltn,  með  í  hópinn  komið  þjer, 
og  hvetjið  þangað  gang,  er  drottinn  er. 
Þjer  hafið  styrka  ökla  og  iljar  nú, 
en  einnig  gangið  fram  í  sterkri  trú; 
þjer  þekkið  veginn,  veginn  sannleikans. 


100 


sá  vcgar  liggur  beint  til  frelsarans. 

Ó  þjer,  sem  haltrið  hjer  á  lífsins  braut, 

ó  haldið  rjetta  stefnu  beint  í  drottins  líknarskaut. 

Þú  krejípta  snót,  sem  karlæg  lengi  varst, 

en  karlmannlega  þínar  raunir  barst; 

ó  kom  þú  með,  því  kjörum  nú  er  breytt 

og  krankleik  þínum  drottinn  hefur  eytt. 

Þú  fyr  að  jörðu  lauzt  sem  lilja  veik, 

nú  lyptist  þú  mót  himni  bein  sem  eik. 

Ó  þjer  á  jörð,  sem  eitthvað  kreppir  að, 

og  eruð  beygðir,  kvíðið  ei,  því  drottinn  rjettir  það. 

Þú  særði  Malkus,  síðast  kom  þú  hjer, 

þú  sanuar  eiana  bczt,  hver  Jesús  er, 

Þú  kominn  varst  að  taka  höndum  hann, 

en  höudin  Jesú  milt  þig  lækna  vann. 

Hann  hefur  það,  sem  aðrir  brutu,  bætt, 

og  benjar  þínar  verðskuldaðar  grætt. 

Ó  mannleg  sár,  svo  mörg  og  þung  og  djúp! 

Ó  mannkyn  allt,  af  veröld  sært,  að  Jesú  fótum  krjúp. 

Þjer  sjúklingar,  ó  sælir  eruð  þjer, 

því  samur  enn  hinn  mikli  læknir  er, 

og  hvað  sem  lííi'  og  sálu  amar  að, 

hann  einn  er  viss  að  geta  læknað  það. 

Að  vera  undir  læknishendi  hans 

er  hreysti  betra  fyrir  sálu  manns. 

0  mikla  hjörð,  und  merki  drottins  ílý, 

þú  meinabót  og  græðslu  fær  und  sigurmerki  því. 


101 

Líkfylgdin  í  Xaiii. 

(Lúk.  7.) 

Dagur  er  í  djúpið  si^nn, 

djúpið  kalda; 
eins  og  sveinn  á  helbeð  hni^nn 

hann  er  stiginn 

svalt  í  djúp; 
svipuð  dökkum  dauðahjúp| 
breidd  er  j'fir  bládimm  alda. 
Jörðin  eins  og  ekkja  grætur, 
einkasou  er  tregar  sinn. 
Eins  og  titra  tár  á  kinu 
allt  hún  döggum  laugað  lætur. 
Eins  og  likfylgd  dökk  og  döpur 

dimm  og  nöpur 
skuggar  yfir  foldu  fríða 

fölvir  líða. 
Eins  og  sorgaróp  og  vein 
ómar  næturvindar  kvein. 
Ó  sá  harmur!  ó  sá  tregi! 
Ó  þú  jörð,  er  dagur  flýr, 
yfir  glöðum,  góðum  degi 

grát  þú  eigi; 
aptur  Ijómar  dagur  dýr. 

Drengur  er  í  dauða  hniginn,  — 

dauðann  kalda. 
Eins  og  dagur  undir  siginn 

er  hann  stiginn 

nábeð  á. 


102 

Blæja  hylur  bleikan  ná, 
eins  og  daginn  dimmblá  alda. 
Eins  og  jörðin  græna  grætur 
glaðan,  hýran,  bjartan  dag 
síðast  eptir  sólarlag, 
móðir  tárum  laugast  lætur. 
Eins  og  nætur  skuggar  skríða, 

skima  víða, 
feta  líkraenn  fölvir,  hljóðir 

feigðarslóðir. 
Eins  og  næturvindar  vein, 
víða  hljómar  sorgarkvein. 
ó  sá  harmur!  ó  sá  tregi! 
ó  þú  móðir,  bót  er  vís. 
Yflr  glöðum,  góðum  megi 

grát  þú  eigi; 
upp  þinn  sonur  aptur  rís. 

Aptur  dag  úr  djúpi  vekur 

dýrðar-kraptur, 
morgunsól  er  húmið  hrekur,  — 

hún  það  rekur 

djúpið  í. 
Lifnar  allt  í  Ijósi  því, 
glaðnar  allt  af  geislum  aptur. 
Jörðin  sviptir  sorgarskrúða, 
sinn  í  gleðibúning  fer; 
skírum  perlum  skrýdd  hún  er: 
dcmantskærum  daggarúða. 
Næturskuggar  skelfdir  flýja 


103 

skinið  nýja; 
sjeð  ei  getur  gríman  svarta 

geisla  bjarta. 
Fuglar  syngja  fögrum  róm, 
fyllist  lopt  af  gleðihljóm. 
ó  þú  heimur  yndislegi, 
aptur  Ijómar  dagur  skær. 
Fagna  glöðum,  góðum  degi, 

grát  þú  eigi; 
sjór  og  jörð  og  himinn  hlær. 

Aptur  dreng  af  dauða  vekur 

drottins  kraptur, 
lífsins  sól  er  helju  hrekur, 

hana  rekur 

langt  í  frá. 
Ungur  maður  upprís  þá; 
látinn  son  fær  ekkjan  aptur. 
Ekkjan  sviptir  sorgarhjúpi, 
sig  í  gleðiskrúða  býr. 
Tár  á  vöngum  skína  skír: 
geislatár  úr  gleðidjúpi. 
Líkfylgd  breytt  í  brúðfylgd  dansar, 

blika  kransar; 
ekkjan  breytt  í  brúði  sýnist, 

blómum  krýnist. 
Hefur  sveit  upp  sigurlag, 
signar  þennan  glaða  dag. 
Ó  þú  svanni  yndislegi, 
upp  er  risinn  sonur  þinn. 


104 

Fagna  glöðum,  góðum  megi, 

grát  þú  eigi; 
sjá  hans  bros  á  blómgri  kinn.  — 

Ungur  maður  eitt  sinn  fríður 

út  var  haflnn 
einkasonur  ekkju  bliður; 

eigi'  að  siður 

deyja  hlaut, 
var  úr  Nain  borinn  braut, 
út  á  mörk  svo  yrði  grafinn. 
Ekkja  grátin  eptir   fylgdi 
út  að  köldum  grafar  reit; 
fylgdi  henni  fjölmenn  sveit, 
hluttekning  er  veita  vildi. 
Unga  líkið  burt  var  borið;  — 

brátt  leið  vorið. 
Sjálfur  Jesús  likið  liðið 

leit  við  hliðið; 
og  hann  kvað  þar  hátt  við  hlið: 
„Heyrið  sveinar,  standið  við." 
Þar  varð  bið  á  þröngum  vegi, 
þótti  kynleg  skipun  sú. 
Kvað  hinn  góði'  og  guðdómlegi: 

„Grát  þú  eigi!" 
„Ungi  maður,  upprís  þú!" 

Upp  reis  þegar  aptur  rjóður 

ungur  maður. 
Lífsins  herra,  guðs  son  góður 


105 

gaf  hann  móður 

aptur  þá. 
Yfir  fólkið  ótta  brá. 
Var  þá  drottiim  vegsamaður. 
„Upp  er  risiiiii  aiiiiar  meiri," 
öll  þá  kvað  hin  mikla  sveit; 
„guð  í  náð  til  lýðs  sÍDS  leit. 

Undur  drottins  allir  heyri." 

Líður  óðum  lífsins  vorið, 

lík  út  borið 
verður  einnig  vort  um  síðir, 

viti  lýðir! 
Ó  að  dimmt  þá  heljar  hlið 
herrann  Jesús  standi  við! 
Ó  að  Jesús  á  þeim  degi, 
ei  þótt  hann  oss  reisi  strax, 
glöggt  við  alla  grátua  segi: 

„Grát  þú  eigi! 
Bíð  þú  glaður  betra  dags!" 

Hvenær  dagur  Ijós  niun  Ijóma 

lífsins  aptur? 
Hvenær  lúður  hár  mun  óma, 

hvellur  róma 

gegnum  fold? 
Hvenær  reisir  menn  úr  mold 
drottins  Jesú  dýrðarkraptur? 
Loks  hin  mikla  líkfylgd  kemur 
lífsins  borgarhliðum  að. 
Við  þann  dýrðar  stóra  stað 


106 

staðar  himins  herra  nemur. 
Lausnarinn  til  lífs  þá  kalla 

loks  mun  alla; 
herrans  raustin  hljómar  snjalla, 

hvell  mun  gjalla 
hina  miklu  morganstund: 
„Maður  rís  af  dauðans  blund!" 
Ó  að  dóms  á  dégi  megi 
drottins  hljóma  raustin  snjöll: 
„Glaður  ver  á  góðum  degi, 

grát  þú  eigi; 
gakk  þú  inn  i  guðs  þíns  höll!" 


Jóliaiuies  skírari  í  myrkvastofu. 

(Matt.  11 ) 

„Nú  úti  er  sumar,  og  sólin  skín 
á  silfraðar  krystalls-Iindir; 
en  enginn  geisli  kemst  inn  til  mín, 
hjer  cilíft  myrkur  og  dauði  gín 
og  ferlegar  feigðar  myndir." 

Rödd: 

„Sýn  fá  blindir." 

„Nú  ganga  menn  úti  til  gamans  sjer 
um  grösuga  rósavanga; 
en  jeg  er  í  varðhald  hnepptur  hjer 
og  hönd  mín  og  fótur  bundinn  er 
svo  fast  við  fjöturinn  stranga." 


107 

Rödd: 
„Haltir  ganga." 

„Nú  loptið  er  úti  Ijett  og  svalt, 

nú  lopthaíið  teyga  skatnar; 

en  hjer  er  svo  þungt  og  þreytandi  allt, 

mjer  þjakar  loptið  svo  fúlt  og  kalt, 

og  sjúkclómur  minn  ei  sjatnar." 

Rödd: 

„Sjúkum  batnar." 

„Nú  heyra  má  fagran  fuglasöng 
og  flest,  sem  að  skemmtir  eyra; 
en  dauðaþögn  er  hjer  döpur  og  löng, 
hjer  dregur  súg  um  hin  köldu  göng; 
hjer  má  jeg  ei  heyra  meira." 

Rödd: 

„Daufir  heyra." 

„Við  lífið  gleður  sig  lífsins  her, 
þeir  lofa  sinn  guð  og  prisa; 
en  dauða  míns  bíð  jeg  dapur  hjer, 
og  dauðinn  kalla  mun  brátt  að  mjer; 
þá  einu  von  á  jeg  vísa." 

Rödd: 

„Dauðir  rísa." 

„Hve  gott  eiga  mcnn  sinn  guð  að  sjá 
og  guðdóms  raust  heyra  óma; 
en  jeg  sit  snauður  í  kaklri  krá, 
og  kærleikans  raust  ei  heyra  má 


108 
nje  himinsins  helgidóma." 

Rödd: 

„Guðspjöll  hljóma." 


Hiii  bersyiuliiga. 

(LúU.  7.) 

Þá  veraldar  höfðingjar  gjöra  sjer  glatt, 

þeir  gjöra  þeim  boð, — hafa  menn  fyrir  satt,  — 

sem  mest  hafa'  af  metum  og  seimi; 

um  fátæka  sæmdarmenn  hirða'  eigi  hót, 

er  halda  þeim  veizlur  ci  aptur  á  mót. 

Það  gengur  svo  gjarnast  í  heimi, 

Þó  kemur  það  fyrir,  —  sem  herma  skal  hjer,  - 
í  heiminum  stundum  að  út  af  því  ber, 
þótt  finnum  vjer  dæmin  hins  fleiri. 
í  boði  var  frelsarinn  höfðingja  hjá, 
og  hann  eigi  vildi  það  gestaboð  smá, 
þótt  væri  hann  mönnunum  meiri. 

í  bænum  þar  kona  var  bersyndug  ein; 
um  boðið  hún  frjetti, —  þá  var  hún  ei  sein 
og  leitaði'  í  hólfum  og  hirzlum. 
Með  skyndingu  gekk  hún  í  höfðingi'ans  hús 
og  hielt  þar  á  dýrmætri  alabast-krús 
með  ágætum  ilmandi  smyrzlum. 

Á  bak  við  sinn  drottin  með  blygðun  hún  stóð 
og  beizklega  grjet  hún  af  sorgfullum  móð; 


109 

hún  böðuð  var  breDnheitum  tárum. 
Og  lausnarans  fætur  hún  laugaði  þá 
raeð  Ijómandi  tárum  af  skínandi  brá 
og  þerrði  með  hrynjandi  hárum. 

Og  niður  á  andlit  sitt  döpur  hún  draup 
og  drottins  að  fótum  hún  grátandi  kraup 
og  brennandi  kossum  þá  kyssti; 
og  ilmandi  smyrzlunum  smurði  hún  þá, 
hann  smurði  var  drottins,  það  sannaðist  á 
þeim  dýrðlega  konungi  Kristi. 

En  höfðinginn  sá  það,  hvað  hafðizt  hún  að, 

og  henni  þó  Jesús  ei  bannaði  það; 

í  hljóði  við  sig  þá  hann  sagði: 

„Ef  spámaður  væri'  hann,  hann  vissi  það  nú, 

hver  við  honum  snertir,  aö  óhrein  er  sú." 

Um  grun  sinn  þó  gestrisinn  þagði. 

En  Jesús  það  hejTði',  er  hann  hugsaði  lcj^nt, 

og  honum  ei  dylzt  neitt,  þótt  stundum  sje  reynt 

um  hugsanir  huldar  að  þcgja. 

Þá  svaraði  Jesús  og  sagði  við  hann: 

„Jeg  sje  hvað  þú  hiigsar  og  birta  það  kann, 

og  nú  vil  jeg  sögu  þjer  segja:" 

„Um  fimm  hundruð  skuldaði  fátækur  sveinn, 
en  flmmtíu  annar,  ei  munur  sjest  iieinn. 
ef  hvorugur  goldið  það  getur. 
En  lánsherrann  hvorugum  eyri  tók  af, 


110 


og  upp  þeim  hann  báðum  þær  skuldirnar  gaf. 
Hvor  ætlarðu'  að  elski  hann  betur?" 

„Sá  elskar  víst  meira,"  þá  maðuriiin  kvað, 

„sem  meira  var  upp  gefið,  svo  skilst  mjcr  það." 

En  Jesús  þá  svaraði'  og  sagði: 

„Þig  sjálfan  við  konuna  saman  jeg  ber, 

þú  sjer  hvar  hún  stendur,  jeg  veit  hver  hún  er, 

hún  sitt  allt  í  sölur  þó  lagði." 

„Ei  vatn  þú  mjer  Ijeðir,  að  lauga  minn  fót,  — 

mjer  laugaði  fætur  hin  veglynda  snót 

með  táranna  döggunum  dýrum; 

sem  dögg  þurkar  sólin  með  geislandi  glóð 

með  glóbjörtu  lokkunum  táranna  tióð 

hún  þerraði  skínandi  skírum." 

„Ei  hefur  þú  eimhlýjum  kossi  mig  kysst, 
cr  kom  jeg  sem  gestur  í  húsið  þitt  fyrst; 
cn  kossinn  hún  linna'  eigi  lætur, 
sem  sólin  á  himnanna  bláhvelfdu  braut 
er  blómin  sín  kyssir  í  hvanngrænni  laut, 
unz  hnigur  hún  fjallsins  við  fætur." 

„Ei  hefur  þú  viðsmjöri  höfuð  mitt  smurt, 
ei  hefur  sú  fátæka'  um  kostnaðiun  spurt, 
og  fæturna  fágað  hún  hefur 
með  dýrustu  smjTzlum,  sem  dropið  hjcr  fá, 
sem  döggin  af  himnum,  er  vorblómin  smá 
í  ilmandi  vorskrúði  vefur." 


111 

„Jeg  fyrirgaf  henni  svo  mikið  og  margt, 
því  mikið  hím  elskar;  og  fagurt  og  bjart 
er  hennar  i  hjartanu  milda. 
Þeim  fyrirgefst  lítið,  sem  litla'  hafa  sök, 
og  lítið  þeir  elska,  —  þess  skir  eru  rök, 
og  lögmál  það  lengstum  muu  gilda." 

Að  konunni  snerist  hann  Ijúfur  í  lund: 
„E»ú  lausn  fær  af  sektum  frá  þessari  stund, 
er  sólin  er  sigin  að  viði. 
E>ín  trú  hefur  göfgað  og  tilbeðið  mig, 
þín  trú  hefur  frelsað  og  endurleyst  þig. 
Með  sólinni  far  þú  i  friði." 


Guðs  ríki. 

(Matt.  13.,  Mark   4.,  Lú1;.  8.  13.) 

Guðs  ríki  er  sæði',  er  sjálfur  drottinn  plantar 

í  sínum  akri;  guðdómlegt  það  er, 

en  eigi  þó  það  ávöxt  sifellt  ber, 

þvi  skilyrði  þess  opt  og  einatt  vantar. 

Það  stundum  vargar  strax  í  fyrstu  hremma, 
það  stundum  grýttan  jarðveg  fellur  i, 
og  stundnm  sárir  þyrnar  ama  því, 
er  kefja  það  og  kæfa  það  og  skemma. 

En  þó  að  surat  af  þessu  sæði  gleymist 
og  þó  að  surat  ei  rætur  nái'  að  festa 
og  þó  að  sumt  af  þyrnum  bælt  sje  niður, 


112 

þá  veit  jeg  sumt  í  góðum  hjörtum  geyraist 
og  getar  borið  lífsius  ávöxt  bezta, 
þann  ávöxt,  sem  er  eilíft  líf  og  friður. 


Guðs  ríki'  er  hveiti',  er  sjálfur  drottinn  sáði 
í  sínum  akri,  guðdómlegt  og  hreint. 
En  óvinurinn  að  þar  læddist  leynt 
og  innan  um  hann  illgresi  þar  stráði. 

En  fólkið,  sem  að  garðsins  átti  að  gæta, 
ei  gáði  þess,  en  fast  á  meðan  svaf; 
eu  þegar  blundi  vakna  vann  það  af 
það  vildi  þegar  illgresið  uppræta. 

Eq  kærleikurinn  kvað:     „Það  látið  vera, 
þjer  kunnið  hinu  góða  sæði'  að  spilla; 
því  látið  allt  til  uppskerunnar  standa, 

Hið  illa'  og  góða  upp  skal  saman  skera, 
og  allt  jeg  heldur  þola  vil  hið  illa 
en  einu  hreinu  hveitikorni  granda." 


Guðs  ríki'  er  mustarðskorn  í  foldu  falið, 
í  fyrstu  það  er  litið  mjög  og  smátt, 
á  meðan  það  í  moldu  geymist  lágt; 
það  minnst  af  öllum  frækornum  er  talið. 

En  einatt  getur  orðið  stórt  úr  smáu; 
og  upp  það  vex,  unz  stórt  sem  trje  það  er; 
þar  himins  fuglar  hreiður  byggja  sjer 
og  leita  skjóls  í  limi  trjesins  háu. 


113 

Eitt  lítið  frækorn,  lá^  í  jörð  er  hvílir, 
eitt  Jitið  frækorn,  sáð  í  mannsins  hjarta, 
eitt  lítið  frækorn,  geymt  í  grafarbeði, 

það  verður  eik,  sem  veröld  allri  skýlir, 
það  verður  eik  með  lifsins  ávöxt  bjarta, 
það  verður  eik,  sem  vex  í  himins  gleði. 


Guðs  riki'  er  súrdeig.     Sami  drottins  kraptur, 
er  sýrir  deigið,  hjer  og  birtist  skýrt. 
Af  einum  dropa  deigið  verður  sýrt. 
Hann  kemur  fram  í  andans  riki  aptur. 

Sá  guðdómskraptur  gegnum  allt  sjer  þrengir, 

hann  gegnumsýrir  bæði  stórt  og  smátt 

og  breytir  eðli  þess  á  hulinn  hátt. 

Það  súrdeig  standast  aðrir  kraptar  engir. 

Einn  geisli  lýst  upp  getur  myrkan  klefa, 

einn  gneisti  kveykt  í  heilum  birkilundi, 

einn  dropi  vatns  sjer  dreift  um  viðau  geiminn. 

Ein  hugsun  getur  burt  rýmt  öUum  efa, 

eitt  orð  í  tíma  vakið  sál  af  blundi, 

einn  dropi  liknar  drottins  frelsað  heiminn. 


Guðs  ríki'  er  fje  í  heimsins  akri  hulið. 
Af  hending  maður  sjóð  á  akri  fann, 
og  allar  sinar  eigur  seldi  hann 
og  akur  keypti,  þar  sem  fjeð  var  dulið. 

Biblíuljóö    II.  8 


114 


Um  akur  guðs  vjer  göngum  mörgum  sinnum, 
en  gulls  ei  sjáum  vegsummerki  nein; 
af  hendingu  þá  hrösum  vjer  um  stein; 
þá  að  er  gáð,  vjer  fjársjóð  dýran  finnum. 

Guðs  ríki  er  þannig  leyndardómur  dulinn, 
er  drottinn  lætur  oss  af  hending  flnna. 
Ó  seljum  allt,  svo  akur  kaupa  megum. 

í  akri  guðs  vjer  eigum  fjesjóð  hulinn, 

á  akri  lífsins  mikið  er  að  vinna; 

í  akri  dauðans  dýmst  laun  vjer  eigum. 


Guðs  ríki'  er  perla,  dýrst  í  drottins  heimi. 
Að  dýrum  perlum  maður  leita  vann, 
unz  eina  perlu  ágætasta  fann, 
og  hana  keypti  hann  við  miklum  seimi. 

Svo  leitum  vjer  að  lífsins  perlum  góðum, 
vjer  leitum  sí  og  æ  í  hverjum  stað; 
vjer  finnum  margt,  en  þó  er  eitthvað  að 
hjá  sjálfum  oss  og  öllum  heimsins  þjóðum, 

í  gleði,  upphefð,  auði,  völdum  háum, 
í  öllum  fræðum,  visindum  og  listum, 
í  náttúrunnar  nautn  og  unaðsblóma. 

Vjer  aldrei,  aldrei  frið  í  hjörtun  fáum 
ef  finnum  vjér  ei  drottin  Jesúm  Kristum; 
hjá  honum  einum  lífs  sjest  perlan  Ijóma. 


115 

Guðs  ríki'  er  net  í  heimsins  mikla  hafi, 
sem  hefur  drottÍTiii  varpað  lífs  af  strönd. 
Að  landi  vill  oss  draga  drottins  höud 
úr  spillingar  og  syndar  svörtu  kafi. 

í  netið  safnast  sægur  ógurlegur 
úr  sævi  heims  i  stóra  netið  hans, 
hins  almáttuga,  mikla  veiðimanns. 
Hann  allt  saman  að  lífsins  landi  dregur. 

Þá  sundur  hann  þá  góðu  og  vondu  greinir, 
þeim  góðu  fær  hann  lífsins  straumvatn  hreinna, 
en  hinum  vondu  út  hann  kastar  aptur. 

1  dauðans  bylgjum  drottinn  enn  þá  reynir. 
Hvort  dregur  hann  þá  ei  að  landi  seinna? 
Hvað  megnar  ei  hins  almáttuga  kraptur? 


Jesús  kyrrir  stormiiin. 

(Matt   8.,  Mark.  4.,  Lúk.  ^.) 

Sjá,  hafið  rýkur,  brim  á  björgum  dynur 
og  báran  gnauðar  dimmt  við  kaldan  sand 
Heyr  aldan  þungt  við  unnarsteina  stynur; 
þar  stíga'  úr  djúpi  brimsölt  tár  á  land. 
Hvað  munu  hafsins  öldur  dimmar  drynja 
við  dökkvan  stein  svo  ömurlegum  róm? 
Þær  yfir  látnum  líkum  þeirra  stynja, 
er  Ijetust  þar  að  feigðar  skapa  dóm. 

8* 


116 


Sjá,  hafið  kyrrist,  hljóðnar  brim  á  ströndum, 

og  hafsins  flötur  Ijómar  spegilskær. 

Par  sólin  stafar  letur  fram  með  löndum, 

og  logaskærri  rún  á  bylgju  slær. 

Hvað  lesum  vjer  í  logagylltum  reinum? 

þar  lesum  vjer  i  hverjum  geislastaf, 

er  Jesús  steig  á  skip  með  sínum  sveinum 

og  sigldi  yfir  Tíberíashaf. 

Það  var  um  kveld,  er  sólin  sje  til  viðar 
og  sagði  fold  i  tárum  góða  nótt. 
Allt  benti  Ijúft  til  blessunar  og  friðar 
og  breiddist  yfir  næturkyrrðin  hljótt. 
Bi  bærðist  lauf  í  blómgvum  skógarrunnum, 
ei  bærðist  strá  á  fagurskrýddri  grund, 
ei  bærðist  kambur  blám  á  silfurunnum, 
ei  bærðist  hár;  —  svo  kyr  var  aptanstund. 

Þá  lögðu  þeir  frá  landi  þrettán  saman. 

Með  lundu  glaðri  voru  sveinar  þá; 

þeir  hlógu  dátt  og  margt  sjer  gjörðu  gaman, 

ei  geigur  neinn  þeim  stóð  af  djúpum  sjá. 

En  Jesú  einum  ei  Ijek  bros  á  vörum, 

hann  alvarlegur  horfði  fyrir  borð: 

af  brá  hrökk  tár,  —  hann  fyrir  veikum  förum 

sinn  föður  bað,  og  mælti  þó  ei  orð. 

Hann  hafði'  um  daginn  haldið  ræðu  snjalla 
á  háum  tindi  fyrir  grúa  manns. 
Hann  hafði  læknað  konur  bæði'  og  karla 
með  krapti  guðs,  í  augsýn  mannfjöldans. 


117 


Hann  nú  var  þreyttur,  nú  var  dagsverk  búið, 
og  næturhvíldin  væra  fór  í  hönd; 
hann  loksins  fjekk  að  hvíla  höfuð  lúið 
og  hallaðist  að  kaldri  borðstokksrönd. 

Sjer  holu'  á  refur,  himins  fuglar  skýli, 
og  hver  er  sá,  er  neitt  ei  hafi  ból? 
Sjer  eiga  flestir  einhvers  konar  býli, 
sjer  yfir  höfuð,  til  að  fá  sjer  skjól. 
En  mannsins  son,  er  einn  á  veröld  alla 
og  á  sinn  þátt  í  vegsemd  skaparans, 
á  hvergi  skjól,  að  höfði  sínu'  að  halla; 
und  himni  berum  opt  var  náttból  hans. 

Og  svo  var  enn ;  —  hann  höfuð  sárþreytt  hvílir 

og  hallast  upp  að  veikri  borðstokksrönd 

á  opnum  báti,  ekkert  þar  sem  skýlir, 

og  úti'  á  rúmsjó,  langt  frá  grænni  strönd, 

Hann  fjekk  ei  rúm  á  æsku  sinnar  árum, 

í  asnastalli  hvílast  varð  hann  þá; 

nú  fjekk  hann  vöggu,  —  vaggast  hægt  af  bárum 

hin  veika  skeið  um  óstöðugan  sjá. 

En  virtist  sængin  sæma  drottni  slíkum; 
ei  sjest  þó  slík  í  neinni  konungshöU; 
hún  var  ei  búin  fátæklegum  flíkum, 
en  fögrum  himinljóma  tjölduð  öll. 
Og  geislum  ofinn  bárufeldinn  bláa 
guð  breiddi  þá  und  hvílu  frelsarans, 
en  yfir  breiddi'  hann  himintjaldið  háa 
úr  heiðblám  dúki,  faldað  geislakrans. 


118 


Sjá,  tjalclið  dökknar,  hrein  og  fögur  hnígur 

af  himni  kveldsól  rauð  í  bláan  sæ, 

og  aptanblys  uni  fjallahlíðar  flýgur 

í  friðarmildum  suraarnæturblæ; 

á  engilvængjum  aptanroðans  Ijóma 

þá  andi  stígur  dalamótum  frá, 

og  leikur  dátt  við  blíðan  sumarblóraa, 

er  blikar  rjóðum  foldarvöngum  á. 

Og  niður'  af  Jesú  brúnahimni  hnígur 

hans  hvarmaröðuU  skær  í  draumasæ, 

og  kvoldbl,ys  hýrt  um  kinnar  blcikar  flýgur 

í  kyrrum  þei,  i  mildum  næturblæ; 

á  engilvængjum  aptanroðans  Ijóma 

þá  andinn  stígur  heitum  vörum  frá, 

og  leikur  hægt  um  bjartan  Edens  blóma, 

er  blikar  Ijósum  Jesú  vöngum  á. 

í  undramyndum  andinn  Ijettur  strcymir 

sem  englar  smáir,  djúpt  úr  hjartans  lind. 

Jeg  vcit  hann  sjónir  sælli'  og  fegri  dreymir 

en  sjást  í  vöku,  þessa  heims  1  mynd. 

Hvað  mun  hann  dreynia?    Andinn  upp  or  hafinn 

á  engilvængjum  jörðu  langt  í  frá; 

þar  dreymir  hann  sig  dýrðarljósi  vafinn 

í  dýrðarljósi  föður  sínum  hjá. 

Svo  opt  hann  vakti  daga'  og  dimmar  nætur 
við  dapran  hag  og  mikið  starf  og  þraut. 
r>að  var  ei  opt  að  svefninn  hans  var  sætur, 
og  sjaldan  víst  hann  slíkrar  hvíldar  naut. 


119 

ó  að  hann  fengi  hvíldar  nú  að  njóta 
og  njóta  drauuia  sinna  lengi'  og  vel! 
ó  hver  vill  hugarborg'  svo  fagra  brjóta 
á  bak  við  myrkur,  þrautir,  stríð  og  hel? 

Sjá,  guð  hans  faðir  honum  unni'  af  hjarta 

að  hvílast  eptir  dagsins  þunga  stríð; 

en  hræddir  menn  um  hættur  sífellt  kvarta 

og  honum  aldrei  gefa  næðistíð. 

Hve  skammt  var  nú  til  stríðs  og  þrautastunda, 

en  stillt  var  enn,  og  hafið  kyrrt  og  rótt. 

Hjer  sannaðist,  að  sælla  var  að  blunda 

og  „sælla'  að  dreyma  Ijós  cn  vaka'  í  nótt." 

Því  hátt  í  lopti  heyrðist  þungur  niður, 
sem  hrynji  fossar  niður'  af  björgum  há 
og  brimrót  þungan  stynji  ströndu  viður, 
en  stillt  var  enn  og  kyrrt  um  djúpan  sjá. 
Þá  allt  í  einu  brast  við  heljarhvinur, 
allt  hrikti,  fyr  en  nokkur  vissi  af 
var  komið  rok,  og  rómi  dimmum  drynur 
sem  reiðarsliig  í  lopti',  —  cn  Jesíis  svaf. 

Og  haíið  tryjlist,  ógnaröldur  stíga 

mót  ofsastormi'  og  verða'  að  fjölhim  há, 

en  aptur  fyrir  heljarafli  hníga 

á  hafsius  botn  og  mynda  djúpa  gjá. 

Allt  rauk  sem  mjöll  og  rótaðist  frá  grunni, 

af  reiði  skalf  hið  æðisgcngna  haf; 

og  býsn  og  undur  öll  í  náttúrunni 

þá  orðin  sýndust  laus,  —   en  Jesús  svaf. 


120 

Og  háar  öldur  yfir  skipið  stíga, 

og  inn  fjell  kolblár  sjór  á  borðin  lág; 

hann  fyilti  skipið  svo  það  tók  að  síga 

og  sogast  niður'  í  ógnardjúpa  gjá. 

Þá  siglan  fjell,  en  brast  í  veikum  böndum, 

og  braka  tók  með  gný  í  hverjum  staf; 

þá  dauðans  voði  virtis.t  fyrir  höndum,  — 

on  vært  og  blítt  í  skutnum  Jesús  svaf. 

Þá  háreist  aldan  yfir  skip  rjcð  vaða, 
sló  ótta  miklum  sveina  drottins  á; 
á  vörum  lengur  Ijek  ei  brosið  glaða, 
þeir  litum  höfðu  skipt  og  föl  var  brá. 
En  Jesú  einum  þar  í  blíðum  blundi 
var  bros  á  vörum,  roða'  um  kinnar  sló. 
Sjá,  rokið  æddi,  öldufallið  dundi, 
en  ekkert  slitið  gat  hans  blíðu  ró. 

Þá  æðrufullur  sagði  Símon  Pjetur: 
„Nú  scfur  Jesús  vært  með  bros  á  kinn. 
Pað  hygg  jcg  víst,  vjcr  hefðum  vakað  betur, 
i  háska'  ef  staddur  væri  meistarinn."  — 
Það  reyndist  siðar,  hversu  vel  þeir  vöktu, 
er  voði  meiri  fyrir  höndum  lá; 
þcir  sváfu  fast,  er  fjandmenn  Jesúm  hröktu, 
svo  fjckk  hann  sjálfur  naumast  vakið  þá.  — 

„Ó  vekjum  hann,"  tók  einn  til  orða  síðan, 
cn  annar  kvað  það  duga  mundi'  ci  neitt, 
því  fyrst  hann  eigi  heyrði  storminn  stríðan, 
þá  stoða  kynni  þeirra  mál  ei  eitt. 


121 


Hvað  var  til  ráða?    Þróttur  tók  að  þverra; 
en  það  varð  úr,  að  vekja  hann,  er  svaf. 
Þeir  sögðu  loksins:    „Hjálpa  þú  oss,  herra, 
oss  hel  er  búið,  skipið  fer  í  kaf." 

Og  undir  eins  þeir  vakið  gátu  vÍDÍnu, 
þótt  veikum  rómi  mæltu  þeir  við  hann; 
í  gegnum  storminn,  gegnuni  öldudyninn, 
í  gegnum  svefninn  þeirra  bæn  hann  fann. 
Það  hreif  ei  neitt,  þótt  höfuðskepnur  æddu, 
það  hans  ei  fasta  svefni  raska  vann; 
en  bænarandvarp  eitt  frá  brjósti  mæddu 
á  augabragði  getur  vakið  hanu. 

Þá  reis  hann  upp  og  hönd  á  haflð  lagði 

og  hastaði'  ótt  á  vind  og  báru'  í  senn. 

„Ó  þeg  þú,  vindur,  læg  þig,  sjór/'   hann  sagði; 

„hví  svo  þjer  skelflst,  trúarveiku  menn?" 

Þá  brá  svo  við  á  eiuu  augabragði, 

að  allt  varð  kyrrt,  er  fyr  á  þönum  stóð ; 

sig  hneigðu  bylgjur.  hávær  stormnr  þagði. 

Af  hjörtum  sveina  Ijetti  þungum  móð. 

Og  það  varð  blíðalogn  á  djúpum  legi; 
nú  Ijómar  aptur  flötur  spegilskær; 
níi  rennur  gríma,  roðar  fyrir  degi 
og  rjóðum  morgunblæ  á  unnir  slær. 
Sig  spegla  grænar  Galíleu  strendur 
í  Genesarets  unnum  fagurblá; 
og  skrúðgræn  engi,  skógi  vaxnar  lendur 
þeir  skammt  á  burt  á  niarga  vegu  sjá. 


122 

En  þfj  að  skipið  læg'i  skammt  frá  landi 
þá  leizt  þeim  höfu  ei  mögulegt  að  ná; 
það  hafði  bilað  svo  í  sjávargrandi, 
að  sjófært  hverg-i  nærri  virtist  þá; 
því  týnt  var  stýri,  siglan  brotin  sundur 
og  seglið  rifnað,  slitin  reiðabönd. 
Hjer  þurfti  vissulega  annað  undur 
ef  öllu  skyldi  fleyta  heilu'  að  strönd. 

En  þeir,  sem  hafa  herrann  guð  í  stafni, 

ci  hræðast  þurfa'  að  nokkuð  grandi  sjer. 

Ef  drottinn  vill,  það  dugar  í  hans  nafni, 

mcð  drottins  hjálp ;  —  og  svo  varð  einnig  hjer. 

Hans  speki  var  í  staðinn  fyrir  stýri, 

í  staðinn  fyrir  siglu  máttur  hans, 

í  staðinn  fyrir  segl  á  drafnar  dýri 

var  drottins  náð,  er  gaf  þeim  byr  til  lands. 

Þar  fjellu  þeir  að  fótura  Jesú  niður, 

og  fagra  drottni  hófu  þakkargjörð. 

En  samanblandast  sætur  fugla  kliður, 

er  syngja  morgunljóð  um  viða  jörð. 

Um  fold  og  haf  þá  Ijómar  himneskt  letur 

og  loptið  ómar  gleðisöngvum  af: 

„Ó  hvílíkur  er  hann,  sem  ætíð  getur 

sjer  hlýða  látið  bæði  vind  og  haf." 


Já.  hvílíkur  er  hann,  sem  enn  oss  leiðir 
um  hafrót  lífs  og  mótlætinga  dröfn, 
sem  stillir  öldur,  stormum  lífsins  eyðir 
og  stýrir  oss  í  sæla  friðarhöfn! 


123 

Hve  æst  er  haíið,  stormur  lífsins  stríður, 
en  stöðug  niiskunii,  nálæg  friðarströnd. 
Hve  flá  er  aldan,  trúr  er  bróðir  bliður, 
vor  bátur  veikur,  máttug  drottins  hönd. 


Dóttir  Jaírusar. 

(Matt.  9.,  MarU.  r,.,  Lúk.  f.) 

Hin  glaða  sól  á  himni  hlær 

við  hlíð  og  dal  og  grund. 

og  vorsins  leikur  bliður  blær 

um  bjarta  morgunstund; 

nú  blikar  dögg  i  blómgum  lund 

og  brosir  sólu  mót, 

og  rósin  ung  á  grænni  grund 

vex  glöð  á  sinni  rót. 

Hví  er  þá  sorg  og  sút  á  brá, 

er  sól  á  lopti  hlær? 

Hví  titrar  hold  sem  hrísla  þá, 

er  hjúfrar  Ijúfur  blær? 

Hví  falla  tárin  tíð  og  þung, 

er  tindrar  dögg  á  fold? 

Hví  bliknar  jurtin  björt  og  ung, 

er  blóma  skrýðist  mold? 

Sem  fjólan  ung  í  fögrum  dal 
er  fölnuð  vors  um  stund, 
eins  fólnuð  lá  í  Ijó.sum  sal 
hin  Ijúfa  mær  í  blund; 


124 

svo  köld  sem  hrönn,  svo  hvít  sera  mjöll 
svo  hljóð  sem  nætur  ró, 
hún  lá  á  beð  í  hárri  höll, 
ei  hjartað  lengur  sló. 

Á  silkitjaldið  sæuícur  hjart 

þar  sólin  skein  og  hló; 

á  gull  og  silfur,  skraut  og  skart 

hún  skærum  geislum  sló. 

ÞX  gægðist  bak  við  gullin  tjöld 

hinn  garali  dauði  hljótt, 

þar  brúður  dauðans  bleik  og  köld 

í  blundi  hvíldi  rótt. 

Hvort  þorir  dauðinn  dapur  inn 

í  dýran  sælustað? 

Hjer  byggði  gleðin  bústað  sinn; 

hvert  böl  hjer  þorir  að? 

Um  gleðidrauma,  fró  og  frið 

ei  feigðin  kalda  spyr; 

hún  kémur  eins  um  hallarhlið 

og  hreysis  lágar  dyr. 

Þar  Jaírusar  dóttir  dýr 

í  dauðans  blundi  lá, 

svo  bleik  og  köld,  en  blíð  og  hýr 

með  brosið  kinnum  á. 

Hvað  dreyrair  þig,  þú  dóttir  kær 

í  dauðans  fasta  blund? 

ó  hver  fær  ráðið  rúnir  þær, 

sem  ristir  dauðans  mund? 


125 

Og  fuglar  sungu  sætt  á  grein 

um  sumarblíðan  dag; 

en  inni  þar  var  óp  og  vein 

og  eintómt  sorgarlag. 

Þeir  sungu  döpur  sorgarljóð. 

og  syrgðu  dána  mcy; 

þeir  syrgðu  hátt  af  sárum  móð, 

en  svefni  brá  hún  ei. 

Hjá  dánarbeði  dóttur  þar 

hin  dapra  móðir  stóð; 

en  faðir  burtu  farinn  var, 

ef  frelsa  kynni  jóð. 

Hann  vildi  leita'  upp  lækni  þann, 

er  lif  og  heilsu  gaf, 

hinn  góða  meina  græðarann, 

er  gengu  sögur  af. 

Þeir  sendu  honum  menn  á  mót;  - 
þeir  mættust  þar  við  hlið: 
„Ei  ómaka  þú  herrann  hót, 
þvi  hún  er  skilin  við." 
En  fjarska  mjög  þá  föður  brá, 
er  frjetti'  hann  dóttur  lát. 
Hann  gleði  horfna  sina  sá; 
það  setti'  að  honum  grát. 

En  meistarinn  var  með,  og  kvað: 
„ó  maður,  grát  þú  ei, 
því  eigi  skaltu  efa  það, 
að  aptur  vek  jeg  mey; 


126 

og  henui  batnar,  —  hress  þitt  geð ; 
nú  heim  jeg  kem  með  þjer; 
og  komið,  sveinar  mínir,  með;  — 
ei  mærin  dáin  er." 

Og  Jesús  gekk  í  húsið  heim, 

en  hinir  gengu  með. 

Þar  mikill  fjölcli  mætti  þeim 

frá  meyjar  dánarbeð. 

Þeir  grjetu  sárt  með  sút  og  kvein 

og  syrgðu  látna  mey. 

í  höll  tók  uudir  óp  og  vein: 

„Oss  auma!    Vei,  ó  vei!" 

„Hví  grátið  þjer  með  sorg  og  sút, 

þótt  sofi  mærin  smá. 

Þjer  friði  raskið,  farið  út," 

kvað  frelsarinn  við  þá; 

„ei  getið  þjer  úr  böli  bætt, 

því  burtu  verðið  skjótt. 

Hún  er  ei  dauð,  hún  sefur  sætt, 

hún  sefur  blitt  og  rótt." 

Þeir  kuldahlátur  hlógu  þá,  — 
en  hlátur  sá  fór  af,  — 
því  Jesús  vissi  vel  og  sá 
að  vært  og  rótt  hún  svaf.  — 
Þeir  hlógu  þá,  þeir  hlægja  enn, 
sem  herrans  efa  mátt; 
en  hlátur  sá  mun  hverfa  senn, 
þótt  hlægi  þeir  nú  dátt. 


127 

Og  Jesús  sveina  sína  þrjá 

tók  sjer  í  húsið  með, 

og  gekk  aO  sæng,  þars  látin  lá 

á  liljuhvítuni  beð, 

sem  mjöllin  hvít,  sem  mjöllin  köld, 

sem  mjöllin  hrein  og  tær; 

á  bak  við  dauðans  brúðartjöld 

þar  brosti  liðin  mær. 

Og  Jesús  tók  í  hennar  hönd, 

en  hún  var  köld  sem  ís. 

„Kom  þú",  hann  mælti,  „unga  önd, 

og  upp  af  blundi  rís; 

rís  upp,  rís  upp,  raín  hugljúf  hýr, 

og  helju  kom  þú  frá; 

statt  upp,  statt  upp,  þú  dóttir  dýr, 

þig  drottinn  kallar  á." 

Þá  færðist  roði'  á  fölva  kinn 

sem  fögur  rós  í  snæ; 

þá  bifðist  ungi  barmurinn 

sem  bjigja  Ijett  á  sæ; 

þá  eitt  leið  brjósti  andvarp  frá 

sem  unaðsljúfur  blær; 

og  aptur  skinu  augun  blá 

sem  imdurstjörnur  tvær. 

Sem  greinar  breiðir  björkin  fríð 
mót  bjartri  sól  á  hól, 
eins  arma  mærin  breiddi  blíð 
mót  bjartri  lífsins  sól. 


128 

Og  sólin  hló  í  heiði  dátt 
og  hana  tók  í  faðm. 
En  gamlar  eikur  hitu  lágt 
að  lífsins  helga  baðm. 


Ei  æskan  fríð  nje  fjörið  ungt 
nje  fagra  vorið  hjer, 
ei  guliið  rautt  nje  gjaldið  þungt 
oss  grandi  dauðans  ver. 
Eu  sá  er  til,  og  sá  er  hjer, 
er  sigra  dauðann  kann; 
Það  lífsins  herra  Ijúfur  er, 
þvi  lífið  sjálft  er  hann. 


Líflát  Jóliamiesiir  sldrara. 

(Matt.  14.,  Mark.  6.) 

í  Ijómandi  höll  sinni  Heródes  drakk 

að  hofmanna  sið; 
hann  hjelt  sínum  gestum  og  gæðingum  svakk 

og  glatt  var  þar  lið.  — 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

í  dýflizu  Jóhannes  dapurri  lá 

og  dauða  síns  beið.  — 
Þar  dimmt  var  og  tómlegt  í  dýflizukrá, 

því  dagurinn  leið.  — 
En  Salóme  dansar  svo  dátt. 

Hún  dansar  svo  lipurt,  hún   dansar  svo  nett 


129 

í  dýrðlegum  sal; 
hÚD  svífur  um  gólfið  sem  Ijósþoka  Ijett 

í  laufgrænum  dal.  — 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

Þ>ar  sat  hann  í  klefanum  bundinn  í  bast, 

og  bönd  voru  hörð; 
hann  vildi  sig  hreyfa,  en  fjöturinn  fast 

hjelt  fótum  að  jörð.  — 
En  Salóme  dansar  svo  dátt. 

Þá  örvaðist  kæti  hjá  konungi  brátt 

og  kappanna  fjöld. 
„Þú  stjúpdóttir  unga,  svo  dillandi  dátt 

þú  dansar  í  kvöld."  — 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

í  fangelsi  beið  hann  þar  sjúkur  og  sár 

með  sorgfulluin  móð. 
Af  hálfbrostnum  augunum  hnigu  þar  tár, 

af  höndunum  blóð.  — 
En  Salóme  dansar  svo  dátt. 

Við  hugljúfu  meyna  þá  Heródes  kvað: 
„Mjer  hugnast  þinn  dans. 

Ura  hvað,  sem  þú  biður,  jeg  bænheyri  það, 
þótt  biðjir  þú  lands."  — 

Bn  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

í  dauðakyrð  nætur  og  dimmunni  þar  ' 
til  drottins  hann  bað, 

Bibllaljóð  11.  9 


130 

Var  drottmn  þá  harðari'  en  Heródes  var? 

og  heyrði'  hann  ei  það?  — 
Bn  Salóme  dansar  svo  dátt. 

Til  Heródíasar  þá  dansaði  dátt 

hin  dáfríða  mær: 
„Hvers  biðja  skal,  ráða  þú,  móðir,  því  mátt, 

þú  mjer  ert  svo  kær."  — 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

Og  Jóhannes  dauðann  fann  nálægjast  nú, 

ei  neitt  því  hann  kveið. 
Hann  grjet  yfir  fólkinu',  er  tók  eigi  trú, 

og  tíminn  hann  leið. 
En  Salóme  dansar  svo  dátt. 

En  dansandi  meynni  þó  mjög  hnykkti  við, 

er  móðirin  kvað: 
„Um  skírarans  höfuð  þú  skjótlega  bið, 

nú,  skilurðu  það?"  — 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

Og  grátandi  tárum  hann  guð  bað  þá  stund 

um  grið  fyrir  lýð, 
um  grið  fyrir  Heródes  grimman  í  lund 

um  grið  —  fyrir  stríð.  — 
En  Salóme  dansar  svo  dátt. 

Og  dansandi  hofmær  í  höllina  rann, 

um  höfuðið  bað. 
Pá  Heródes  konungur  heyra  það  vann, 


131 

hann  hryggðist  við  það.  — 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

Hann  bað  fyrir  henni,  sem  heimtaði'  hans  blóð, 

og  hinni    sem  bað ; 
hann  bað  fyrir  gjörvallri  guðlausri  þjóð, 

er  gladdist  við  það.  — 
En  Salómc  dansar  svo  dátt. 

„Bi  rjúfa  má  eið  sinn,"  þá  konungur  kvað, 

til  kappanna  leit. 
„Sæk  höfuðið,  knapi,  og  komdu  með  það." 

Á  kampinn  hann  beit. 
En  Jóhannes  syrgir  svo  sárt. 

Það  opnaðist^hurðin,  á  cxina  skein 

sem  eldlega  glóð. 
Og  sólin  þá  upp  raun  í  austrinu  hrein 

er  út  rann  hans  blóð.  — 
En  Salóme  dansar  svo  dátt. 

Með  höfuðið  Salóme  dansaði  dátt 

á  diski  það  bar 
til  Heródíasar  mcð  grimmlyndið  grátt; 

hún  glottandi  var.  — 
En  höfuðið  brosti  svo  blítt. 

Nú  opnað  var  fangelsið,  brostið  var  band, 

því  brosti'  hann  svo  hýrt. 
Nú  blasti  við  hoDum  hið  heilaga  land 

svo  himneskt  og  skírt.  — 
En  veröldin  dansar  svo  dátt. 


132 

Jesils  mettar  maniiQöldaim. 

(Matt.  14.,  Mark.  6.,  Lúk.  9.,  Jóh.  6.) 

Þú  hugsar  hjer  sje  allt  svo  autt 

og  eyðilegging  háð, 

og  gróðurlaust  og  gæðasnautt 

vort  gamla  fósturláð. 

En  vist,  ef  vel  er  gáð, 

vjer  sjáum  margan  sólskinsblett  í  heiði. 

Hjer  er  að  vísu'  ei  blómleg  björk 

við  beran  norðurpól, 

en  yfir  vora  eyðimörk 

skín  eins  hin  bjarta  sól, 

og  gyllir  grund  og  hól 

og  setur  margan  sólskinsblett  í  heiði. 

Bn  þó  að  skyggi  ský  á  sól 

og  skúri  stundum  hjer, 

þá  ekki'  er  undir  einu  skjól, 

i  austur  lítum  vjer; 

þar  sólar  upprás  er; 

þar  sjá  má  fegri  sólskinsblett  í  heiði. 

Þá  sannleiks  rann  upp  sólin  há, 

er  send  í  heiminn  var; 

ei  að  eins  blómgar  byggðir  á, 

en  berar  auðnirnar, 

hún  bjartan  Ijóma  bar 

og  setti  fagran  sólskinsblett  i  heiði. 

Þá  guðs  son  forðum  gekk  um  kring 


133 

opt  glauminn  flýði  hann 

o^  uppi'  í  fögrum  fjallahrÍQg 

sjer  friðar  leita  vann; 

þar  helzt  hann  friðinn  fann 

og  sat  þar  opt  í  sólskinsblett  í  heiði. 

Hann  gekkst  ei  fyrir  glæstum  sal, 

þars  glóðu  Ijósin  skær; 

hann  heldur  kaus  í  dökkum  dal 

að  dvelja  glysi  fjær, 

en  náttúrunni  nær, 

í  svölum  blæ  í  sólskinsblett  i  heiði. 

Hann  sat  þar  margan  sumardag. 

er  sól  á  lopti  brann; 

hann  sat  þar  opt  um  sólarlag, 

er  Sfjl  til  viðar  rann. 

En  sjálfur  sól  var  hann, 

er  sífellt  gjörði  sólskinsblett  í  heiði. 

Einn  dag  sem  optar  guðsson  gekk 

í  göfgan  fjallarann; 

en  þar  ei  heldur  frið  hann  fjekk, 

því  fólkið  elti  hann, 

hinn  mikla  meistarann, 

cr  sat  þar  hátt  í  sólskiosblett'  í  heiði. 

Sem  hjörðin  byggðar  haga  flýr 
og  heiðar  leitar  á, 
í  fjallaloptið  frjálsa  snýr, 
sjer  fóðurkjarna'  að  ná,  — 


134 

eins  ílykktist  fólkið  þá 

til  bans,  er  sat  í  sólskinsblptt'  í  heiði. 

E»að  hjer  var  eigi  hirðirinn, 

er  hjörðu  leitar  að; 

hjer  elti  hjörðin  hirði  sinn 

í  háan  eyðistað, 

og  hann  um  bjargir  bað, 

um  sálnabjörg  í  sólskinsblett'  í  heiði. 

Hinn  góði  hirðir  guðs  á  jörð 

þcim  glaður  tók  á  mót. 

Þar  lausnarans  hin  Ijúfa  hjörð 

^ekk  líkn  og  heilsubót 

og  hýrleg  ástarhót, 

á  sælli  stund  í  sólskinsblett'  í  heiði. 

Og  Jesús  tók  að  tala  þá; 

hans  tignarorðin  snjöU 

þar  hlýcldi  fólk  mcð  undrun  á, 

en  undir  tóku  fjöU 

þau  dýrðnrorðin  öll, 

er  sagði  hann  á  sólskinsblett'  í  hciði. 

Hann  hafði  talað  heilan  dag; 

þá  hlje  varð  nokkuð  á. 

„Nú  sígur  unclir  sólarlag," 

hans  sveinar  mæltu  þá; 

„lát  fólkið  burt  þjer  frá, 

það  seðst  ei  hjer  í  sólskinsblett'  i  heiði." 

„Ei  læt  jeg  fólkið  fara  brott," 


135 

hann  fljótt  við  sveina  kvað, 

án  þess  að  smakka  þurt  nje  vott 

í  þessum  eyðistað; 

jeg  aumkvast  yfir  það, 

þótt  sje  það  hjer  í  sólskinsblett'  í  heiði." 

„Vjer  höfum  lítið  handa  þeim," 

þá  hermdu  sveinar  skjótt, 

„vjer  erum  hjer  í  eyðigeim, 

senn  yfir  skyggir  nótt; 

því  lát  þá  fara  fljótt, 

þeir  seðjast  ei  á  sólskinsblett'  í  héiði." 

„Á  brauðum  fimm  og  fiskum  tveim 

ei  fólkið  seðjast  kann. 

Og  hvað  er  þotta  handa  þeim; 

ei  hygg  á  vanda  þann, 

að  metta  mannfjöldann, 

cr  sveltur  hjer  í  sólskinsblett'  í  heiði." 

En  Jesús  sagði:   „Samt  jeg  vil 

\)k  seðja  þessu  með;" 

og  augum  horfði  himins  til 

og  herrann  biðja  rjeð, 

með  blítt  og  barnslegt  geð 

um  saðning  þar  á  sólskinsblett'  í  heiði. 

Og  brauðin  fimm  og  fiska  tvo 
þá  fram  hann  leggja  bauð; 
og  Ijúfa  blessun  lagði  svo 
á  litla  fiska'  og  brauð, 


136 

að  Ijetta  lýðsins  nauð, 

og  seðja  þá  í  sólskinsblett'  í  heiði. 

Þar  breiddi  guð  sinn  græna  dúk 

í  grænni  heiðarlaut, 

en  undir  sessa  mild  og  mjúk 

var  móðurjarðar  skaut; 

þar  sjerhver  sæti  hlaut 

um  sumarkveld  í  sólskinsblett'  í  heiði. 

Þeir  settust  þar  á  græna  grund, 

og  grösugt  mjög  þar  var. 

Með  góðri  lyst  og  glaðri  lund 

þeir  gestir  snæddu  þar. 

En  guð  á  borðið  bar 

af  sinni  gnægð  í  sólskinsblett'  í  heiði. 

Um  beina  sjálfur  guðsson  gekk 

og  gestura  veitti  þar. 

þar  sjerhver  nægju  sína  fjekk 

og  svalað  öllum  var 

af  brunni  blessunar, 

er  sífellt  rann  í  sólskinsblett'  í  heiði. 

Og  aptansólin  björt  og  blíð 

þar  borðið  g^ila  rjeð. 

Og  fuglar  sungu  sætt  1  hlíð; 

þcir  sjálíir  undir  með 

þá  tóku  glatt  með  geð 

þann  fagra  söng  í  sólskinsblett'  í  heiði. 


137 

Hjer  mikill  staddur  raúgur  var; 

hann  máltíð  öllum  bjó; 

hann  fimm  þúsundir  fæddi  þar, 

og  fleiri  jafnvel  þó, 

svo  hver  fjekk  nægta  nóg 

af  sætu  „raanna"  í  sólskinsblett'  í  heiði. 


Þá  sjálfur  drottinn  býr  sitt  borð, 

oss  brosir  allt  á  mót; 

þótt  allt  sje  blásin  eyðistorð 

og  aur  og  hraun  og  grjót, 

það  sízt  oss  sakar  hót, 

vjer  sífellt  eigum  sólskinsblett  í  heiði. 

Þótt  engin  sje  hjer  blóraleg  björk 

við  beran  norðurpól; 

þótt  allt  sje  blásin  eyðiraörk 

vort  ættlands  forna  ból, 

oss  lýsir  lífsins  sól,  — 

og  sífellt  Ijóraar  sólin  guðs  í  heiði. 


Jesíís  gengiir  á  vatniiiu. 

íMatt.  14.,  Mark.  6.,  Jóh.  6.) 

Það  húmar  af  degi,  það  hallar  að  nótt, 

nú  hnigin  er  blikandi  sól. 

Hvi  rökkvar  svo  óðum?  hví  rann  hún  svo  skjótt 

i  ránar  hið  ískalda  ból? 

Er  nóttin  ei  líka  þá  fögur  og  fríð, 


138 

er  festingin  Ijómandi  skín? 
Er  hvíldin  ei  líka  þá  hressandi'  og  blíð? 
er  húmið  ei  líka  þá  velkomið  lýð, 
þá  sorgin  með  svefninum  dvín? 

Nú  glepur  ei  hugann  hinn  þreytandi  þys, 

hann  þagnaður  nú  er  um  stund; 

það  hávaða-skvaldur  og  óskapa-ys 

er  allt  saman  fallið  í  blund. 

Þá  húmið  er  þögult  og  hvildin  er  vær 

og  heimurinn  gefur  mjer  frið, 

hve  gott  er  að  snúa  sjer  glauminum  fjær, 

hve  gott  er  að  komast  því  himneska  nær 

og  geta  sinn  guð  talað  við. 

Jeg  veit  ei  til  fuUs,  hvort  jeg  vaki'  eða  sef, 

jeg  veit  ei  hvort  dreymir  mig  það, 

að  tíminn  er  annar  en  haldið  jeg  hef, 

jeg  horfinn  i  allt  annan  stað. 

Já,  langt  fram  í  aldir  og  langt  út  í  heim 

jeg  liðinn  er  enn  nú  eitt  sinn. 

Bn  hvar  sem  að  andi  minn  hvarflar  um  gcim, 

jeg  hyllist  þó  optast  af  stórmerkjum  þeim, 

er  fyr  gjörði  frelsari  minn: 

Það  húmaði'  af  degi,  það  hallaði'  að  nótt 

og  hnigin  var  blikandi  sól. 

Á  Betsaida-öræfum  allt  var  svo  hljótt 

og  eyðilegt  myrkranna  ból. 

Þó  hafði  þar  uýlega  fólks  verið  fjöld 

og  fegurstan  lifað  þar  dag. 


139 


En  nú  var  það  farið  og  nú  var  þar  kvöld, 
og  náttúran  ömurleg,  döpur  og  köld, 
og  allt  var  með  annars  kyns  brag. 

Þar  nýlega  hljómaði'  hið  helgasta  mál 

og  himinrödd  raiskunnarfull; 

hún  smó  gegnum  hjörtun  sem  hvassasta  stál, 

og  hljómaði  skærara'  en  guU. 

Þar  Jesús  gaf  lýðnum  sitt  lifandi  orð, 

og  lífs  bætti  nauðsynjar  hans; 

þótt  smá  væru  föngin,  hann  fyllti  þar  borð 

og  fólkið  Ijet  setjast  á  grænklædda  storð, 

og  mettaði  fimm  þúsund  manns. 

En  nú  var  það  farið,  í  geði  svo  glatt, 

og  gestanna  mergð  komin  heim. 

Hann  bæði'  hafði  líkami'  og  sálimar  satt; 

því  sizt  gleymdi  nokkur  af  þeim. 

Þeir  vildu  sitt  þakklæti  votta  með  því, 

að  velja'  hann  til  konungs  í  stað; 

en  hann,  sem  var  konungur  himninum  í, 

þótt  hyldi  þá  tign  hans  á  jörðunni  ský, 

í  anðmýkt  sig  undan  þvi  bað. 

Og  Jesús  á  mörkinni  eptir  varð  einn ; 

hver  einasti  lærisveinn  haus 

var  farinn  i  burt,  svo  að  nú  var  ei  neinn 

þar  nærri  í  óbyggðum  lands. 

Hann  bauð  þeim  að  sigla'  yfir  sæinn  þá  nótt, 

að  sinn  eigi  gleptu  þeir  frið; 

hann  þar  vildi'  að  allt  væri  þögult  og  hljótt. 


140 

að  þegjandi'  og  einmana,  hljóðlega'  og  rótt 
liann  gæti  sinn  guð  talað  við. 

Hve  íagurt  er  eptir  hinn  fegursta  dag 

að  fá  hina  værustn  nótt! 

En  Jesú  var  annara'  um  annara  hag 

og  ei  varð  því  svefnsamt  og  rótt. 

Hann  vakti  sem  optar  og  hugsaði'  um  hitt, 

sem  honum  var  tamast  á  jörð: 

að  miskunna  sig  yflr  mannkynið  sitt 

og  mega  það  allt  gjöra  af  syndunum  kvitt 

og  frelsa  þá  fáráðu  hjörð. 

En  dýrin  á  mörkinni  dirfðust  á  kreik, 

er  dagsett  var  orðið  og  hljótt. 

Þau  hugðu  sem  optar  á  óróaleik, 

og  afla  sjer  bráðar  þá  nótt. 

Sjá,  tígrar  og  ormar  og  óargadýr 

og  alls  konar  kvikindi  grimm 

þar  að  honum  drífa,  en  ei  hann  þó  flýr, 

með  útbreiddan  faðminn  á  mót  þeim  hann  snýr, 

og  nóttin  var  náköld  og  dimm. 

En  það  var  sem  skildu  þau  skaparans  líkn 

og  skriðu  þar  fótum  hans  að, 

sem  beiddust  þau  griða,  þótt  sízt  væru  sýkn, 

og  svo  bæðu  jafnvel  um  það, 

að  fengjn  þau  hlutdeild  í  frelsisins  náð, 

sem  fá  átti  mannþjóðin  grimm. 

En  hver  þekkir  drottins  hin  dulvísu  ráð? 


141 


með  dulrúnum  hiraueskum  standa  þau  skráð, 
og  nóttin,  sem  dylur  þau,  dimm. 

Og  kynlcg'ir  svipir  þar  sveimuðu'  um  grund 

og  sólfælin  myrkranna  þjóð. 

Það  magnaðist  allt  undir  miðnæturstund 

og  máninn  í  skýbólstrum  óð. 

Um  vatnslausa  staði  sá  hvarflaði  her, 

sem  hæli  sjer  leitaði  að. 

En  hvíld  eigi  fæst,  ef  hún  fæst  eigi  hjer, 

þars  frelsarinn  gjörvallrar  skepnunnar  er. 

En  hver  er,  sem  þekkt  getur  það? 

Þótt  allt  væri  ferlegt  um  eyðilegt  l)ól, 

ei  ótta  sló  nokkrum  á  hann. 

Þótt  dimm  væri  nóttin,  hann  sjálfur  var  sól, 

er  svartnættið  uppljóma  kann. 

Og  myrkranna  hersingu  hræðist  ei  sá, 

þótt  hún  sýnist  ískyggileg, 

er  dauðanum  sjálfum  vann  sigurinn  á, 

og  sveitir  guðs  engla  til  styrktar  kann  fá. 

Og  hugrakkur  hjelt  hann  sinn  veg. 

Hann  gekk  upp  á  fjall,  er  í  grenndinni  var, 

sú  ganga  var  mjög  honum  töm. 

Hann  opt  hafði  setið  i  einveru  þar, 

og  iðjan  þá  jafnan  var  söm: 

að  tala  við  hann,  sem  var  honum  svo  kær, 

um  himneska  blessun  og  frið. 

Til  þess  hann  úr  glauminum  færði  sig  fjær 


142 

að  finna  sig  cins  og  því  himneska  nær 
og  geta  sinn  gnð  talað  við. 

Á  fjallinu  sat  hann,  sem  byrði  heims  bar, 

og  bað  eins  og  honum  var  tamt. 

Hann  vildi'  ei  til  konungs  þeir  vcldu  sig  þar, 

nú  var  hann  þó  konungur  samt: 

ei  konuagur  glaumsins  og  glyssins  í  heim 

i  gleðinnar  svikulu  fró; 

en  konungur  Ijóssins  í  gjörvöllum  geim, 

með  guðlegu  valdi  yíir  himneskum  seim, 

i  heilagri  hátign  og  ró. 

Það  rofar  í  skýjum, —  hví  skyldi'  ekki  þá 

sig  skrýða  guðs  himinn  sem  bezt, 

og  kveykja  þau  blysin,  er  fegurst  má  fá, 

að  fagna  þeim  drottni  sem  mest? 

Hví  skyldi'  ekki  lýsa'  upp  hinn  dimmasta  dal, 

svo  dýrðlegra  sjáist  hans  vald? 

Hví  skyldi'  ekki  gjöra'  allt  að  skínandi  sal? 

Hví  skyldi'  ekki  himneskra  Ijóssengla  val 

þar  reisa'  honum  tignarlegt  tjald? 

Þar  sat  hann  á  fjallinu  helgur  og  hár; 

í  hásæti'  er  konungur  þar. 

Þar  festingin  hjálmur  er  fagur  og  blár, 

hans  fótskör  er  hauður  og  mar; 

hans  klæði  eru  skýjanna  tignarleg  tjöld, 

og  tunglið  er  gulleplið  hans; 

og  gimsteina-sprotinn,  sem  vottar  hans  völd. 


143 

er  vetrarbraut,  alsett  með  smástirna  fjöld, 
og  kórónan :  stjarnanna  krans. 

Og  stormnrinn  kveður  í  höUinni  hátt 

um  hátign  og  vald  hans  og  ráð, 

og  lækurinn  spilar  svo  Ijúft  og  svo  kátt 

ura  líknsemd  og  ást  hans  og  náð. 

Hann  hlustar  ei  nú  á  þau  lofgjörðar-ljóð 

nje  lítur  á  konungdóm  sinn. 

Hann  hugsar  um  annað  í  heilögum  móð, 

hann  hugsar  um  mannkynsios  frávilltu  þjóð; 

og  títt  falla  tárin  á  kinn. 

Hvert  einasta  tár,  sem  til  foldar  þar  fjell, 

varð  frjódögg  svo  ilmandi'  og  tær; 

og  klöppin,  sem  hörð  var,  og  köld  eins  og  svell, 

í  kyrþey  á  svipstundu  grær. 

Þar  blómlundur  fagur  á  björgunum  rann; 

svo  bænin  var  kröptug  og  heit. 

Svo  blómga.st  hvert  steinhjarta  bráðlega  kann, 

ef  beðið  það  gæti  svo  kröptugt  sem  hann, 

er  bað  þar  í  blómguðum  reit. 

Og  enn  þá  er  nóttin  um  hauður  og  haf 

og  himinsins  bláhvelfda  geim  ; 

en  lítið  er  nóttinni  eptir  þó  af, 

og  enn  er  þó  býsna  langt  heim. 

Enn  sat  hann  þar  rólegur,  bað  þar  og  bað 

með  brennandi  tárum  sinn  guð, 

og  talaði  viö  hann,  en  talaði  hvaö? 


144 

ei  tunga  vor  raegnar  að  útskýra  það, 
er  guð  talar  sjálfur  við  guð.  — 

Nú  sögunni  víkur  til  sveinanna  hans. 

—  Ó  sárt  cr  að  skiljast  við  hann ; 

en  sífellt  það  hugfró  er  hjartanu  manns, 

að  hann  aptur  íinna  það  kann.  — 

Hann  bauð  þeim  að  sigla  j-flr  sæiun  þá  nótt. 

Þeir  sigldu  sem  beinast  gaf  leið. 

Bn  innanborðs  hjá  þeim  var  alls  eigi  hljótt 

og  innanbrjósts  hjá  þeira  var  því  siður  rótt. 

í  briraöldura  bylti  sjer  skeið. 

Hið  efra  var  loptið  svo  raökkvað  og  rayrkt 

og  raáninn  í  skýklökkum  óð. 

Hið  neðra  var  veðrið  svo  strangt  og  svo  stirt 

og  stormurinn  brimköstu  hlóð. 

Hið  ytra  var  barátta,  innra  var  stríð, 

og  allt  var  svo  napurt  og  Ijótt. 

Þar  görguðu  hræfuglar,  hlakkandi  níð, 

þar  hamaðist  stormurinn  öskrandi'  í  gríð. 

Það  dimra  var  og  draugaleg  nótt. 

Og  raökkva  dró  fyrir  og  raökkva  dró  frá; 

og  raáninn  í  skýröstura  óð.  — 

Þar  skugga  bar  yfir  og  skuggi  leið  hjá;  — 

hann  skein  aptur  rauður  sera  blóð; 

hann  glarapaði  snöggvast  á  gjálfrandi  mar: 

Þar  gekk  einhvor  hjá  þeim  á  svig; 

hann  stikaði'  á  öldunura  ólgandi  þar 


145 

og  eitthvað  svo  fölur  og  sviplegur  var. 
Þá  æptu  þeir  upp  yflr  sig. 

Nú  munur  var  á:    Þegar  meistarinn  var 

á  mörkinni'  um  nóttina  einn; 

hann  skelfdist  ei  fjöldana  af  forynjum  þar 

og  flúði'  ekki  lífsháska  neinn. 

En  þeir  voru  margir  þar  saman  í  senn 

og  sáu  þar  nákunnan  mann; 

þótt  hefðr  hann  sitt  blíðlega  yflrbragð  enn, 

þeir  ætluðu'  hann  forynju,  vcsalir  menn, 

og  hugðu  það  sízt  vera  hann. 

Hann  svífur,  hann  líður,  hann  gengur  um  gjálp 

og  gráhvitan  aldanna  kamb ; 

en  kapparnir  tólf  saman  kölluðu'  á  hjálp, 

er  kom  þar  hið  meinlausa  lamb. 

En  þá  gegnum  loptmökkinn  Ijósalda  skein 

svo  Ijómandi'  og  unuuarleg; 

og  þá  gegnum  storminn,  er  sterklcga  hvein, 

svo  stillilcg  rödd  hcyrðist,  blíðleg  og  hrein: 

„Ó  hræðist  ei  hót,  það  er  jeg." 

Þá  kenndu  þeir  raustina,  kcnndu  þeir  hann, 

þeir  kenndu  sinn  meistara  þar; 

og  hræðslunnar  ofsi  þá  ótt  af  þeim  rann, 

en  eptir  þó  smágeigur  var. 

Þeim  fannst  það  svo  kynlegt,  að  sjá  hann  ei  sökk; 

—  þeir  sáu  þó  kraptavcrk  fyr. 

En  kuldinn  var  napur  og  nóttin  var  dökk, 

BibUulj6ð  lí.  10 


146 


og  náttúran  ókyr  og  sæaldan  blökk, 
svo  djörfung  var  flúin  á  dyr. 

En  Pjetur,  er  aldreigi  seinn  var  með  svar, 

þá  sagði  við  meistarann  fljótt: 

„Ef  þú  ert  það,  herra,  lát  mig  út  á  mar 

þar  mega  til  þín  koma  skjótt." 

En  mcistarinn  lærisvein  bænheyrði  brátt 

og  blíðlega  sagði:    „Kom  þú."' 

Hann  gaf  sínum  lærisvein'  guðlegan  mátt 

að  ganga  á  vatninu'  á  samskonar  hátt, 

ef  kröptug  og  traust  væri"  hans  trú. 


Og  Pjetur,  er  aldreigi  seinn  var  á  sjer, 

í  sjóinn  í  ofboði  stökk. 

En  öldurnar  ruku  sem  ólgandi  hver, 

hann  undan  þeim  titrandi  hrökk. 

Hann  fór  þá  að  sökkva  og  fast  þar  um  brauzt, 

á  förum  var  hugurinn  nú. 

í  öldunum  ruku  burt  trú  hans  og  traust, 

þá  tók  hann  að  kalla  með  skjálfandi  raust: 

„Ó  herra,  til  hjálpar  kom  þú." 

Og  Jesús,  er  aldreigi  seinn  er  á  sjer 

að  sýna  þeim  nauðstöddu  lið, 

í  hönd  honum  tekur  og  hjálp  honum  tjer 

og  hann  mælir  blíðlega  við: 

„Þú  trúlitli  maður,  þú  efast  ei  átt, 

þjer  aldrei  hjá  mjer  verður  meint. 

Þótt  öldurnar  bólgni  og  hefji  sig  hátt, 


147 

jeg  hef  til  að  lægja  þær  gnðlegan  mátt; 
og  það  hefur  þú  sjálfur  reynt." 

Þá  slotaði  veðrinU;  voðinn  leið  braut 

og  vottaði  dags  fyrir  brún, 

cr  gullroða  faldaði  skýjanna  skaut; 

þar  skrifaði  meistarinn  rún. 

í  náheima  vofurnar  vitjuðu  þá 

og  vindarnir  fengu  sjer  ró, 

og  skógdýrin  bröltu  í  bæli  sin  lág 

og  bylgjurnar  földu  sig  hafsins  í  gjá, 

og  nóttin  í  djúpinu  dó. 

Nú  úti  var  ferðin  og  unnin  var  þraut; 

1  austrinu  gullroði  brann. 

Og  jafnsnemma  sól  upp  á  skínandi  skaut 

og  skipið  að  landinu  rann. 

Sem  forynju  lengur  þeir  hræddnst  ei  hann, 

er  hafsins  á  brimlöðri  gekk; 

sem  guðs  son  þeir  lofuðu  lífgjafa  þann, 

er  leiddi  þá  enn  yflr  hættunnar  rann 

og  sigur  að  síðustu  fjekk. 


Og  hann,  sem  baðst  fyrir  á  fjallinu  hljótt 
og  föður  sinn  talaði  við, 
hann  sínum  ei  gleymdi,  þótt  svört  væri  nótt, 
og  synjaði  þeim  ei  um  lið. 
Ó  skyldi"  hann  ei  nú  hafa  miskunn  og  mátt 
og  mönnum  ei  skipta  sjer  af, 
er  situr  hann  dýrðar  1  hásæti  hátt 

10* 


148 

og  horfir  á  skipið  í  öldunum  lágt, 
er  hrekst  hjer  um  tímanna  haf? 

Þótt  hættan  sje  mikil  og  þung  sje  vor  þraut, 

—  — ef  þú  ert  það    herra,  er  vel. 

Þótt  loptið  sje  þrungið  og  þungt  blási'  1  skaut, 

—  ef  þú  ert  það,  koma  má  jel. 
Þótt  öldurnar  hamist  og  umróti  sjer, 
jeg  aldrei  mun  sökkva  í  kaf; 

—  ef  þú  ert  það,  herra,  jeg  hræddur  ei  er, 
á  hafinu  veit  jeg  þú  geagur  hjá  mjer, 

og  haf  það  er  miskunnarhaf. 


Kaiiverska  koiian. 

(Matt.  15.,  Mark.  7.) 

Hver  er,  seiu  stökkur  þar,  hrópar  og  kallar? 

Hvað  gengur  á? 
ryður  sjer  braut  yfir  ófærur  allar? 

óð  er  að  sjá? 
Hver  er,  sem  kallar  og  hrópar  til  svona? 

Hvað  segir  þú? 
Pað  er  hin  nafnfræga  kanverska  kona. 

kannast  þú  við  hana  nú? 

Flöktir  sem  regnskýja-flókar  í  vindi 

flaksandi  hár. 
Hrökkva  sem  skúrir  af  hjúpuðum  tindi 

hrynjandi  tár. 


149 

Líkt  eins  og  sjávarins  sog-andi  bára 

svo  er  hún  móð. 
Likt  eins  og  ky]ja  með  kveldroða-gára 

kinnin  er  þrútin  og  rjóð. 

Hvi  er  sú  kona  svo  harmskýjum  þrungin? 

hvað  er  þá  að? 
hvi  er  húu  sorganna  sverðsoddi  stungiu? 

Segðu  mjer  það. 
Heima'  á  hún  dóttur,  er  dauðvona  liggnr, 

deyjandi  jóð. 
Slíkum  í  sporum  ei  hver  mundi  hryggur, 

hvað  þá  sú  móðirin  góð? 

Hvað  er  til  ráða  þá?    Hvern  vill  hím  finna? 

Hver  gengur  þar? 
Jesús  i  flokkinuni  sveinanna  sinna; 

sezt  hann  við  mar; 
læknirinn  gjörvallra  mannanna  meina 

mildur  og  hýr. 
Jesúm  vill  konan  hin  kanverska  reyna, 

kveinandi  til  hans  hún  flýr. 

Þei,  þei,  hvað  segir  hin  kanverska  kona, 

kveinandi  hátt? 
„Sýn  þú  nú,  ættblóminn  ísraelssona, 

ást  þína'  og  mátt. 
Dóttir  mín  kvalin  er  óhréinum  anda, 

ógn  henni'  er  þungt. 
Lausnari  mannanna,  lej's  mig  úr  vanda, 

líf  hennar  frelsa  þú  ungt." 


150 

Jesús,  sem  gaí  hinura  fáráðu  forðum 

fyrirheit  sín, 
Jesús,  sem  kvað  þessum  kærleikans  orðum: 

„Komið  til  mín, 
komið  þjer  örmagna,  hraktir  og  hrjáðir, 

hressing  að  fá," 
konunnar  mæddu,  sem  kom  á  hans  náðir, 

kveinstaf  ei  heyra  læzt  þá. 

Heldur  hún  áfram  að  hrópa  og  kalla: 

„Hjálpa  þú  mjer." 
Sannlega  lausnarans  sveinana  alla 

sáran  það  sker. 
„Trúfasti  læknirinn  mannanna  meina," 

mæla  þcir  skjótt, 
„Það  er  slík  hörmung  að  heyra'  hana  kveina, 

hjálpaðu  konunni  fljótt." 

Dró  þá  upp  ský  fyrir  skínandi  sólu, 

skugga  bar  á; 
skuggar  þeir  goislana  gæðskunnar  fólu, 

guðloga  brá. 
„Hvort  mun  jog  bætt  fá  íir  heiðingja  nauðum?" 

hastur  hann  kvað ; 
„að  oins  jeg  sondur  er  ísraols  sauðum; 

ætli  þjer  vitið  ei  það." 

Konan  þá  grátandi  fjell  að  hans  fótum, 

faðmaði  knje; 
bað  hún  hann  hcitustu  hjartans  af  rótum: 

„Hjálp  lát  í  tje." 


151 


Lætur  hann  undan?     Ei  lengur  má  þegja 

lausnarinn  þá. 
Hvað  mun  þá  raustin  hin  himneska  segja? 

Hlustið  þjer  boðskapinn  á. 

„Sæmir  ei  brauðið  frá  börnum  að  taka," 

byrstur  hann  kvað; 
„hundunum  brauð  eigi  hæfir  að  baka, 

heyrirðu  það?" 
Þannig  var  svarið  hins  líknsama,  Ijúfa 

lausnarans  þá. 
Særð  var  hún  áður  hin  sármædda  dúfa, 

sár  hennar  bætti  það  á. 

En  þó  að  lausnarinn  svaraði  svona, 

sá  það  ei  á; 
hugfallast  Ijet  ei  hin  harmþrungna  kona, 

hrökk  eigi  frá. 
„Satt  er  það,  herra  minii,  sæmir  ei  þetta," 

svar  það  hún  gaf; 
hundarnir  mola  þó  hirða,  sem  detta, 

húsbænda  borðunum  af." 

Ský  dró  frá  sólunni,  skeÍD  hún  þá  aptur 

skært  og  svo  glatt. 
Trúar  og  vonar  hinn  knýjandi  kraptur 

kólgunni  hratt. 
Aptur  skein  frelsarans  auglitið  fríða 

inndæit  og  milt. 
Mælti  við  konuna  raildin  hans  bliða: 

„Móðir,  þú  fær  hvað  þú  vilt." 


152 

Þorna  sem  rlögg  fjTÍr  dýrðlegri  sunnu 

drjúpandi  tár. 
Fætur  hans  laugar  sem  faldur  á  unnu 

fallandi  hár. 
Líkt  eins  og  sjávarins  blikandi  bára 

brosti  hún  klökk; 
böðuð  í  geislunum  gleðinnar  tára 

galt  sínum  frelsara  þökk. 


Heyr  þú,  sera  grátandi  hrópar  og  kallar, 

hugrakkur  ver; 
lífs  gegnum  hættur  og  hörmungar  allar 

hjálpar  hann  þjer. 
Þrautirnar  sefast  og  sorgirnar  dvína, 

sú  kemur  stund: 
Glcðinnar  sól  mun  úr  skýjum  þjer  skína; 

skammt  er  á  lausnarans  fund. 


Effata. 

(Matt.  15.,  Marli.  7.) 


Elfata,  þú  andi  minn, 
auga,  hjarta,  munnur! 
opnast  hefur  himininn, 
helgur  náðarbrunnur. 
Eífata,  mín  önd  og  sál, 
olfata,  mín  raust  og  mál. 
Drottni  lofsöng  Ijóða. 

Eífata! 
„Eífata,"  kvað  lambið  guðs  hið  góða. 


153' 

Jesús  bætti'  úr  meini  manDS 
mæðusömu'  og  þungu; 
luktar  voru  hlustir  hans, 
hapt  var  á  hans  tungu. 
Jesús  tók  hann  fjölda  frá, 
fingrum  hans  í  eyru  brá, 
tungu  snart  og  tjáði: 

„Effata!" 
Opnast  þá  hans  ejTu'  og  munnur  náði. 

Drottinn  segir  einnig  enn : 
„Effata !"  sem  forðuni; 
læknar  enn  þá  maiga  menn 
mildum  liknarorðum. 
Apturlokinn  liknarbrunn 
líkt  og  forðum  Qyru'  og  munn 
opnar  drottinn  aptur: 

„Opna  þig, 
opna  þig,"  svo  kvcður  lífsins  kraptur. 

Mönnum  þykir  herrans  hönd 
harðlæst  vera  stundum; 
byrgt  er  fyrir  lög  og  lönd, 
lokað  öllum  sundum. 
Knýjum,  knýjum  öflugt  á, 
upp  mun  bráðum  Ijíika  þá 
herrans  mundin  hlýja: 

„Opna  þig, 
opna  þig  með  björg  og  blessun  nýja." 

ís  er  horfinn,  opnuð  sund, 


164 

aptur  bárar  hljóma; 
aptur  brosir  gróin  grund, 
glituð  fögrum  blóma. 
Unga  blómið  er  þó  fyrst 
aptur  lukt,  unz  það  er  kysst, 
guðs  er  geislar  skína: 

„Opna  þig, 
opna  þig  með  alla  fegurð  þína." 

Döggin  blikar,  grundin  grær, 
geislar  fjöllin  krýna. 
Ástvinanna  andlit  skær 
oss  þó  fegurst  skína. 
Fyrir  blindum  byrgt  er  allt, 
birtir  fyrst  er  hljómar  snjallt 
raust  í  morgunroða: 

„Opna  þig, 
opna  þig  og  allt  hið  fagra  skoða." 

Fuglar  syngja  fögrum  róm, 
fiðlur  skærar  gjalla; 
dunar  lífs  í  hörpuhljóm 
herrans  raustin  snjalla. 
Daufir  heyra  engan  óm, 
allt  er  þögn  og  nákyrð  tóm, 
guð  unz  opnar  eyra: 

„Opna  þig, 
opna  þig,  guðs  fagra  hljóm  að  heyra." 

Saman  tala  menn  um  margt, 
marga  skemmtun  hafa; 


155 

ýmist  gaman,  ýraist  þarft 
opt  og  tíðum  skrafa. 
Dumbur  tala  með  ei  má, 
mál  er  hept,  unz  raustin  há, 
hljómar  himnasala: 

„Opna  þig, 
opna  þig,  og  allt,  sem  gott  er,  tala." 

Sólin  blikar,  bylgjur  gljá, 
blómin  skrýðast  ungu. 
Eyrun  heyra,  augun  sjá, 
ekkert  hapt  á  tungu. 
Hví  er  lokað  hjartað  þá? 
herrans  dýrð  ei  skynja  má? 
Herra,  kný  á  hjarta: 

„Opna  þig, 
opnast  fyrir  lífsins  Ijósi  bjarta." 

Þegar  ævi  kemur  kvöld 

krankur  opt  má  líða; 

löng  íinnst  stundin  lifsins  köld, 

langt  er  opt  að  bíða. 

Guð  oss  tekur  fjölda  frá, 

flngri  sínum  bendir  þá, 

snertir  sæng  hins  sjúka: 

„Opna  þig, 
opna,  gröf,  þitt  móðurskautið  mjúka." 

Langa  nóttin  liður  senn, 
loksins  kemur  dagur; 
vekur  upp  af  moldu  menn 


156 

morgunljómi  fagur. 
Hiua  miklu  morgunstund 
mál  er  upp  að  rísa'  af  blund. 
Hvellur  lúður  hljómar: 

„Opna  þig, 
opnast,  gröf,  því  lífsins  dagur  Ijómar." 

Fagurt  blikar  höll  ein  há 

hæstum  ofar  skýjum, 

lífsins  sól  er  Ijómar  á 

lifs  á  morgni  nýjum. 

Fjöldi  manns  þar  flykkist  inn. 

Frá  skil  engau,  drottinn  minn, 

opna  fyrir  alla. 

„Eftata! 
Eífata!"  við  himins  hlið  þú  kalla. 


Umuiyiidaiiiii. 

(Matt.  17,,Mavk.  9.,  Lúk.  9.) 

Þegar  sje  jeg  röðul  rýða 
roða'  á  fjöll  um  morgunstund, 
tinda  gylla'  og  skarti  skrýða, 
skært  með  Ijóssins  gull  í  mund, 
þá  er  sem  jeg  sjái'  í  anda,  — 
sól  er  roðar  fjallatind,  — 
fjallið  helga  hjá  mjer  standa, 
herrans  Ijómað  dýrðarmynd. 


157 

Sólin  hjúpar  Herinons  tinda 
hreinum  geislum  morgunbjört, 
geislum  vefur  græna  rinda, 
gyllir  hamrabeltin  svört. 
Dalinn  hylur  dökkvamóða, 
döggin  liggur  enn  á  grund. 
Fyrst  því  hæsta  gullið  góða 
gefur  fögur  morgunstund. 

Niðri'  í  þröngu  daladjúpi 
drungalopt  er  þungt  og  svart; 
uppi'  á  himinháum  gnúpi 
hreint  er  lopt  og  undurbjart. 
Þar  má  engin  þreyta  granda, 
þar  er  ekkert  falskt  nje  leynt, 
þar  er  eigi  þungt  að  anda, 
þar  er  allt  svo  frjálst  og  hreint. 

Niðri'  i  skjóli  djúpra  dala 
dulizt  getur  flærð  og  tál; 
uppi'  á  hástól  hamrasala 
hreint  er  náttúrunnar  mál. 
Fjallabunur  fagurróma 
fagran  hefja  morgunsálm 
meðan  signað  sólarljóma 
setur  fjall  upp  gullinn  hjálm. 

Undan  gullnum  hjálmi  hrjóta 
hrein  og  fögur  gleðitár, 
niður  hlíðar  braut  sjer  brjóta, 
brátt  þar  sprettur  lækur  smár. 


158 

Áfram,  áfrain,  niður,  niður 
niðar  buna'  í  fjallasal; 
streytist  grjót  og  viður  viður, 
vindur  lind  sjer  þó  í  dal. 

Eitthvað  segir  litla  lindin, 

lágt'og  fátt  þótt  tali  hún; 

eitthvað  þýðir  undramyndin, 

cr  á  báru  markar  rún. 

Hvað  er  það?     Ei  nokkur  nemur 

náttíirunnar  huliðs  mál, 

fyr  en  Jesús  Kristur  kemur, 

kennir  allt  hans  guðdómssál. 

Skilur  hann  hvað  hulinn  hjalar 
hver  cinn  dropi  lífs  um  mynd; 
skilur  hann  að  til  sín  talar 
tær  og  fögur  bunulind; 
skilur  hann,  að  hám  af  brúnum 
hím  er  scnd  að  boða  sig: 
les  hann  glöggt  í  gcislarúnum: 
„Guð  vill  sjálfur  íinna  þig." 

Jesús  þá  sig  bjó  að  bragði 
boði  guðs  að  hlýða  skjótt, 
uppá  fjallið  óðar  lagði 
eptir  langa  vökunótt. 
Að  eins  þrjá  af  sínura  sveinum 
sjer  til  fylgdar  kveðja  rjeð: 
Sebedeussonum  einum 
Símon  Pjetur  tók  hann  mcð. 


159 

Ferð  þeir  áttu  f^TÍr  langa, 
fram  þeir  hjcldu  tafarlaust; 
brött  var  leið,  en  Ijett  var  ganga, 
Ijúft  var  guðs  að  hlýða  raust. 
Áður  en  sólin  hálfar  hlíðar 
hafði  gyllt  í  dalnum  þar, 
efst  á  brúnir  fjallsins  fríðar 
flokkur  lítill  kominn  var. 

Loksins  Jesú  lærisveina 
lúi'  og  mæði  sigra  tók. 
Settust  þeir  und  stóra  steina, 
strax  á  þá  rann  lítið  mók. 
Jesús  einn  fann  ei  til  mæði, 
engin  þraut  á  honum  vann. 
kraup  hann  þar  á  knjc  sín  bæði, 
kæran  föður  tilbað  hann. 

Meðan  Jesús  blíður  biður 
bcztan  föður  himnum  á, 
líkn  og  blessun  líður  niður 
Ijóss  í  geislum  himni  frá; 
bænarandvörp  eldheit  stíga 
upp  að  drottins  veldisstól, 
glaðir  náðargeislar  hníga 
guðs  frá  skærri  kærleikssól. 

Lengi  svo  hann  lá  á  bænum 
lærisveinum  kærum  hjá, 
meðan  þeir  í  morgunblænum 
móktu  hörðum  klöppum  á. 


160 

Langt  þeir  burt  í  leiðslu  fóru 
lífsins  hversclagsglaumi  fjær; 
milli  svefns  og  vöku  vóru, 
voru  þó  æ  Jesú  nær. 

Borgir  þær,  sem  blöstu  viður, 

býsna  litlar  sýndust  þá. 

Hví  skal  þangað  horfa  niður? 

hjer  er  uppi  fegra'  að  sjá. 

AUt  var  gleymt  á  grundum  lágum, 

Galílea  horíÍQ  var; 

aptur  uppi'  á  himni  háum 

helgar  sjónir  fyrir  bar. 

Sunnan  reið  af  helgum  hæðum 
hæstum  tindi  Nebós  frá 
hetja  göfg  í  hvítum  klæðum 
hvítum  fáki'  um  loptið  blá. 
Svitinn  draup  í  dögg  á  grundu, 
dynur  storms  af  faxi  þaut, 
gneistar  undan  hófum  hrundu 
himins  vítt  um  stjörnubraut. 

Líkir  norðurljósavöndum 
lokkar  blöktu'  af  geysiferð 
Steinspjöld  tvö  hann  hafði'  í  höndum, 
hjekk  við  síðu  fagurt  sverð. 
þennan  mann  þeir  kunnu  kenna, 
kom  þar  Móses  forn  með  spjöld. 
Enn  sást  hann  úr  runni  renna 
rauð  sem  blóð  um  skýja  tjöld. 


161 

Vestan  kom  af  Karmels  tindi 
kerra  logarauð  að  sjá; 
cldi  lík  í  ofsavindi 
ók  um  himiahvolíið  blá. 
Fyrir  kerru  fákar  runnu 
funarauðir  dökkva  slóð; 
út  úr  vitum  blossar  bruunu, 
báluðu  föx  í  logaglóð. 

Maður  sat  á  eldreið  ægri, 

eldleg  skikkja'  á  herðum  var; 

kefli  bar  í  hendi  hægri, 

hinni  metaskálar  bar. 

Þennan  mann  þeir  þóttust  kenna, 

þar  var  Elíasar  mynd: 

enn  um  hann  sást  aptur  brenna 

eldfórn  guðs  af  Karmels  tind. 

Nú  á  háum  Hermons  tindi 
helgir  gestir  settu  raót. 
Felmtrað  skalf  sem  fys  í  vindi 
fjallið  allt  frá  neðstu  rót. 
Heyrðust  lúðrar  hvellir  gjalla, 
hljóðaði  reiðarþruma  mörg. 
Undir  tók  í  tinduoi  fjalla, 
titra'  og  nötra  heljarbjörg. 

Jesús  einn  ei  óttast  kunni 
á  hver  býsn  sem  gengu  þar; 
bað  hann  guð  í  rjóðurrunni, 
rólegur  og  blíður  var. 

BibUoljöð   I[.  11 


162 

Upp  þó  reis  hann  samt  um  síðir 
sinni  bæn  til  drottins  frá. 
Hvílík  undur!    Lönd  og  lýðir 
Ijóma  Jesú  Krists  hjer  sjá. 

Eins  og  sói  úr  ægisbárum 
upprís  hrcin  með  glaða  brá, 
laugaður  í  Ijósum  tárum 
líður  Jesús  bænum  frá. 
Uramyndað  í  árdagsljóma 
andlit  fegra  röðli  skín: 
kyrtill  grænn  fær  glæstan  blóma, 
gljár  við  sól  sem  drifhvítt  lín. 

Breyttist  allt  á  au.,'abragði 
undir  eins  með  Jesú   þar: 
Kyrrt  var  fjallið,  þruman  þagði, 
þj^tur  lúðra  hættur  var. 
Gestir  komu  nær  og  uutu 
náðarljómans  Jesú  frá; 
hoiium  þeir  með  lotQÍng  lutu; 
Ijósi  guðs  á  alla  brá. 

Tóku  þeir  í  tignarljóma 
tal  um  margt  i  glæstum  rann: 
dauðans,  lifsins  leyndardóma, 
lögmál  guðs  og  frelsarana, 
mannsins  fall  og  mannsins  syndir, 
mannsins  dauða'  og  eilíft  bál, 
manusins  frclsi'  og  lífsins  lindir, 
loforð  guðs  og  friðarmál. 


163 

Móses  fyrstur  máls  þá  vekur, 
minnist  hann  á  forna  synd; 
myndum  skráðar  töflur  tekur, 
tár  og  blóð  á  hverri'  er  myad. 
„Boðorð  guðs  þar  blessuð  standa, 
brotin  öll  af  spiUtri  þjóð. 
Viss  cr  dauðahegning  handa 
hverjum,  sem  þau  ^rflrtróð." 

Elías  þá  aptur  tekur 

ört  til  máls  er  þagnar  hinn: 

„Víst  er  maður  sjerhver  sekur, 

samt  jeg  bót  því  nokkra  flnn: 

Hjer  á  kefli  fornu  finnast 

fyrirheit  um  lausnarann. 

Guð  vill  enn  þá  manna  minnast, 

Messías  þvi  sendir  hann." 

Jesús  knúður  kærleiksanda 
kröptuglega  mælti  þá: 
„Ekkert  hel  skal  heimi  granda, 
heimsins  synd  jeg  tek  mig  á. 
Eg  skal  hlýða,  eg  skal  stríða 
eins  og  guð,  minn  faðir,  bauð; 
eg  skal  liða,  eg  skal  biða 
ógnar  kvöl  og  dauðans  nauð." 

Móses  tók  þá  metum  viður, 
mikil  steinspjöld  þar  á  Ijet; 
skálin  seig  í  skyndi  niður, 
skullu  þung  á  bergi  met. 

il* 


164 

Elías  þá  Ijct  hið  Ijetta 
leturkefli'  á  hina  skál; 
litið  virtist  þýða  þetta, 
þó  varð  jafat  á  báðum  mál. 

Móses  tók  þá  sverð  frá  síðu 
síua  það  hanu  Ijet  á  skál; 
brátt  þá  skall  í  bergi  fríðu 
búið  guUi  heljarstál: 
refsisverðið  drottins  dóma, 
drc^Ta  roðið,  þungt  og  beitt. 
Móti  öflgum  ægiskjóma 
Elías  þá  hafði"  ci  neitt. 

Kristur  lítið  krosstrje  tekur 
kyrtilskauti  fram  úr  þá. 
Hina  ótt  í  undrun  rekur, 
er  hann  Ijet  það  metin  á. 
Ljett  varð  stál  og  steinn  í  móti, 
strax  í  lopt  upp  skálin  fló; 
krossinn  skall  i  gráu  grjóti, 
gneistaflug  úr  bergi  sló. 

Hvað  er  það,  er  svo  i  syngur? 
sýndist  það  ei  lítið  trje? 
Mun  það  vera  misskilningur? 
Metum  á  jcg  gulikross  sjc. 
Dýrast  gull  er  krossinn  Kristi. 
kann  ei  jafnast  ncitt  við  hann. 
Lögmálsteikiiið  mátt  sinn  missti 
mót  cr  krossius  þuuga  fann. 


1H5 

Hvað  er  þetta?     Hvílík  undur! 
himinn  Ijóraar  allt  í  krin?-. 
Er  það  tál  og  töfrablundur? 
tákn  í  draumi,  sjónhverflng? 
Ekkert  tál,  ei  öfj^ar  neinar 
er  í  guUi  kvað  svo  snjallt. 
Vakna'  af  dvala  drottins  sveinar, 
dýrðlegt  tákn  nú  bert  sjá  allt. 

Sex  á  fjalli  saman  vóru, 
sveiptir  Ijóma  voru  þeir. 
Þrír  af  þeim  í  framtíð  fóru, 
fornöld  úr  þar  komu  tveir; 
einn  var  sá,  sem  ætíð  liíir, 
engin  tíð  hann  sigra  kann; 
fortíð,  nútíð,  framtíð  yfir 
fyr  og  síðar  ræður  hann. 

Æ  varð  Ijóminn  fegri'  og  fegri, 
fjallið  allt  í  Ijósi  skcin. 
Yflr  landið  yndislegri 
útsjón  heldur  var  ei  néin. 
Una  má  ei  bústað  betur 
bjargs  en  hjer  á  tindi  há. 
Hriflnn  sagði  Símon  Pjetur 
svo  við  drottin  Jesúm  þá: 

„Hjer  er  glatt  og  gott  að  vera, 
gott  er  það,  vjer  orum  hjer! 
Eg  vil  tjaldbúð  eina  gera 
ástkær  Jesú,  handa  þjer; 


166 

aðra  Mósesi'  eg  vil  byggja, 
Elíasi  þriðju  nær; 
og  1  Ijóma  yðar  þriggja 
ætíð  búa  skulum  vær." 

En  hann  vissi,  aumur  maður, 

ekki  hvað  hann  sagði  þá. 

Nú  þótt  væri*  hann  næsta  glaður, 

neyðin  síðar  fyrir  lá. 

Skipta  var  og  skammt  að  bíða, 

ský  því  mikið  yfir  bar, 

Sveinar  fylltust  felmt  og  kvíða, 

fram  á  andlit  hnigu  þar. 

Nær  hið  skæra  skýið  dregur, 
skír  og  snjöll  þá  heyrist  raust: 
„Er  þar  son  minn  elskulegur, 
er  þjer  hh^ðið  tregðulaust." 
Snart  þá  sveina  kærleikskraptur, 
kom  þeim  allri  hræðslu  frá.  — 
Þegar  líta  þeir  upp  aptur 
þeir  ei  nema  Jesúm  sjá. 


Sól  skín  enn  á  aldna  tinda, 
yndisleg  úr  himinsal, 
geislum  slær  á  græna  rinda, 
gyllir  senn  upp  allan  dal.  — 
Ummyndast  í  árdagsljóma 
einhverntíma  land  og  haf. 


167 

Skepnan  öll  þá  býst  í  blóma 
björtu  Ijósi  clrottins  af. 


Hiiiii  skuldugi  þjónii. 

(Matt.   18.) 

Forðum  ríkur  ræsir  var, 

reikning  vildi  halda. 

Margir  komu  þegnar  þar, 

þjóðjarlar  og  höfðingjar, 

ærið  áttu'  að  gjalda. 

Gramur  heimti  gjaldið  þúsundfalda. 

Kóngur  sat  í  hárri  höll, 

hafði  þjóna  valda. 

Dýra  gullið  draup  sem  mjöll, 

drakk  með  kæti  hirðin  öll, 

gildi  glatt  rjeð  halda, 

þar  sem  gjaldið  galzt  hið  þúsundfalda. 

Skuldunautur  einn  kom  inn 

ekkert  hafði*  að  gjalda. 

Kvað  hann  svo  við  konunginn: 

„Kem  jeg  hingað  varbúinn; 

engu'  er  til  að  tjalda; 

brestur  gull  i  gjaldið  þúsundfalda. 

Ríkur  kóngur  reiðast  vann, 
reikning  strangt  nam  halda; 
bauð  að  selja  þegninn  þann, 


168 

þar  með  konu,  börn  og  rann, 

góz  og  gripi  valda, 

til  að  grciða  gjaldið  þúsundfalda. 

Þegninn  kraup  og  þengil  bað: 

„Þessu  leyf  mjer  halda, 

þótt  jeg  geti'  ei  strax  í  stað 

staðið  við  að  borga  það, 

er  jeg  á  að  gjalda; 

allt  skal  goldið  gjaldið  þúsundfalda. 

Þengill  heyrði  þegnsins  bón, 

það  er  átti'  að  gjalda; 

aumkast  vann  hann  yfir  þjón, 

aptur  kvað  i  mildum  tón: 

„Þú  mátt  þínu  halda; 

gef  jeg  þjer  upp  gjaldið  þúsundfalda." 

Aumur  þegn  hjá  öðling  fjekk 

öUu  sínu'  að  halda, 

burt  úr  saluum  glaður  gckk, 

gömlum  þá  hann  mætti  rekk, 

skuld  er  skyldi  gjalda 

honum  aptur,  að  cins  hundraðfalda. 

Pcnnan  tók  hann  strax  í  stað, 

stælti  hnefa  kalda, 

honum  þreif  um  kverk  og  kvað: 

„Komdu,  þrjótur,  strax  með  það, 

er  þú  átt  að  gjaldu; 

gjald  mjer  þegar  gjaldið  hundraðfalda." 


169 

Karlinn  fjell  hans  fótum  að, 

frelsi  þráði"  að  halda, 

si^  að  líða  samþjón  bað, 

síðar  hjet  að  borga  það, 

er  hann  átti'  að  gjalcla, 

þá  hann  gæti,  gjaldið  hundraðfalda. 

Ekki  mýktist  hins  þó  hót 

hjartað  jökulkalda; 

hann  Ijet  binda  hönd  og  fót, 

honum  Ijet  sem  skuldaþrjót 

fast  1  fjötrum  halda, 

unz  hann  gyldi  gjaldið  hundraðfalda. 

Samþjónar  hans  sáu  það, 

sorgar  nam  það  valda; 

sögðu  kóngi  sínum  hvað 

svíðingurinn  hafðist  að, 

vildu  grimmd  hans  gjalda, 

er  hann  skuld  þá  heimti  hundraðfalda. 

Hilmir  þegar  heyra  vann 

hans  um  skapið  kalda. 

mjög  í  skap  þá  ræsi  rann, 

reiðulega  mælti  hann : 

„Pess  skal  þrjótur  gjalda, 

er  hann  gjaldið  heimti  hundraðfalda  " 

Brann  í  skapi  bræðin  megn, 
brátt  hann  dóm  rjeð  halda: 
„Áttir  þú  ei,  illi  þcgn, 


170 

öðrum  sýna  mildi  gegn, 

og  það  endurgjalda, 

er  jeg  gaf  þjer  gjaldið  þúsundfalda." 

„Farið,  böðlar,  burt  með  þann 

bróðurníðing  kalda, 

skjótt  í  fjötra  hneppið  hann, 

hann  unz  allt  það  borga  kaun, 

er  hann  á  að  gjalda. 

Allt  skal  goldið  gjaldið  þúsundfalda." 


Dæmisaga  drottins  sú 

dæmir  hjartað  kalda. 

Guð  þjer  skuld  upp  gefur  nú 

gefur  öðrum  skuld  upp  þú, 

er  þjer  eiga'  að  gjalda? 

Stærra  gjaldið  þitt  var  þúsundfalda. 

Jeg  í  fjötrum  bundinn  bíð, 

ber  jeg  hlekki  kalda. 

Líknin  guðs  mig  leysir  blíð. 

Lof  og  dýrð  sjo  fyr  og  síð 

þjer  um  aldir  alda, 

mitt  er  greiddir  gjaldið  þúsundfalda. 


Sakakoiiau. 

(Jóh.  8.) 

Hver  er  sú  hin  dapra, 
er  drúpir  niður, 


171 

stormi  lostin  lilja? 
Fölar  eru  kinnar, 
flóð  af  augum; 
skelfur  skekinn  reyr. 

Hver  er  sú  hin  dapra, 

er  dauðvona 

styður  sig  að  steini? 

Sakakona 

sönnuð  að  glæp, 

skyldi  dæmd  til  dauða. 

Skulu  drifhvítir 

drósar  armar 

faðma  grjót  á  flugi? 

og  rauðar 

rósavarir 

kyssa  kaldan  stein? 

Hverir  eru  gammar, 
er  glottandi 
krunka  þar  í  kring? 
Heipt  er  í  augum, 
hatur  á  vörum, 
háð  í  hverju  brosi. 

Hverir  eru  vargar, 
er  vesaling 
þyrpast  einum  að? 
Farísear 
fremstir  allra, 
lýðsins  mestu  menn. 


172 

Oj?  blóðþ^Tstir 

yfir  bráð  sinni 

blakka  þeir  sem  hrafnar. 

Hátt  á  lopti 

lögmáls  svipur 

reiða  rembilega. 

Hver  er  sá  hinn  blíði 
og  bjartleiti, 
er  á  sandi  situr? 
Tign  er  á  enni, 
tár  í  augum, 
blíðubros  á  vörum. 

Hver  er  sá  hinn  blíði 
og  brosmildi 
Ijúfi  líknarherra? 
Jesús  Kristur, 
korainn  í  heiminn 
til  að  frelsa'  og  friða. 

Lýtur  hann  á  jörðu, 

lága  sanda 

fara  flngur  yfir. 

Eitar  hann  og  ritar 

rúnaletur 

bjart  á  bleikan  sand. 

Ritar  hann  og  ritar 
rúnir  huldar 
hjartans  huliðsmál, 
og  Ijósa 


173 

líknstafl, 

kærleiks  urðar-orð. 

En  falsráðir 

Farísear 

hcimta  byrstir  blóð; 

arga  þeir  og  garga, 

ymja  og  rymja 

hátt  og  heimsklega. 

Lcit  upp  hinn  Ijúfi, — 

lýsti"  af  andliti,  — 

mælti  mildum  rómi: 

„Sá,  er  enga 

synd  hefur, 

fleygi  fyrsta  steini." 

En  falsráðum 

Faríseiim 

vafðist  tunga  um  tönn; 

og  niðingar 

niðurlútir 

snautuðu  sneyptir  burt. 

Upp  stóð  Jesús 

og  um  litaðist; 

glóðu  geislar  af  enni. 

Sá  hann  að  svipdöpur 

sakakona 

stóð  þar  eptir  ein. 

„Hvar  eru  þeir  allir, 


174 

er  þig  ákærðu?" 

mælti  sá  hinn  mildi; 

„þorði  enginn 

þig  að  áfella?" 

Hún  kvað :  „Enginn,  enginn." 

Mælti  sá  hinn  Ijúfl: 

„Fyrst  þjer  lausri  slepptu 

grimmir  glepsivargar, 

hvort  mun  eg  þá 

þig  áfella! 

Far  og  syndga'  ei  framar." 

En  grátglöð 

glóði  í  tárum 

beygð  og  brostin  lilja, 

lypti  höfði 

móti  Ijóskóngi, 

Ijúfri  líknarsól. 


Hiiiii  blindfæddi. 

(Jóh.  9.) 

Hve  fagur  er  röðullinn  rennandi  skær 
er  ris  hann  úr  dimmbláum  sjá, 
og  aptur  sjer  hallar  í  öldurnar  tær!  — 
Pað  aldrei  hinn  blindfæddi  sá. 

Hve  fagurt  er  himinsins  hátignar-skaut 
og  heiðríkjan  skínandi  blá. 


175 

og  leiptrandi  stjörnur  á  Ijómandi  braut!  — 
Það  Ijós  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

Hve  fagurt  er  hafsins  hið  heiðbláa  djúp 
og  hafaldan  blikandi  gljá, 
er  gyllir  það  sólin  með  geislandi  hjúp! 
Það  gull  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

Hve  fögur  á  vorin  er  gróandi  grund 
og  glitrandi  skrúðbúin  strá 
og  blómtj'pptir  pálmar  í  laufgiiðum  lund!- 
Þann  Ijóma"  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

Hve  fögur  er  lindin  svo  Ijómandi  hrein, 
er  líður  þar  bökkunum  hjá, 
og  silfraðar  daggir  á  glitrandi  grein!  - 
Þann  glampa'  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

Hve  fögur  er  borgin  í  blómlegum  dal 
er  blasir  við,  göfug  og  há; 
þar  hátt  gnæfa  turnar  í  himinsins  sal!  — 
Þá  hátign  hinn  blindfæddi"  ei  sá. 

Hve  fagurt  er  musterið  gullinu  glæst, 
þar  geislum  um  tinda  sjest  slá, 
og  Ijómandi  salur  und  hvelfingu  hæst!  — 
Það  hús  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

Hve  fagur  er  maðurinn  fríður  og  hár 
með  írjálslega,  sviphreina  brá, 
um  bernskunnar,  þroskans  og  ellinnar  ár! 
Það  aldrei  hinn  blindfæddi  sá. 


176 

Hve  fögur  er  mærin  svo  björt  og  svo  blíð, 
hin  blómlega,  sviphýra  gná, 
og  móðirin  góða,  svo  mild  og  svo  þíð!  — 
Þá  mynd  ei  hinn  bliudfæddi  sá. 

Bn  fegurstur  allra  þó  frelsarinn  var, 
sem  feðurnir  um  náðu  spá, 
sem  heimsins  alls  syndir  og  hörmungar  bar.- 
En  hann  ei  hinn  blindfæddi  sá.  — 

Og  frelsarinn  biíði  sá  blindfæddan  mann, 
er  bjóst  ei  við  lækniag  að  ná, 
og  aumkvaði  sig  yfir  aumingja  þann.  — 
En  ekkert  hinn  blindfæddi  sá. 

Og  drottinn  þá  kvað:   „Meðan  dagurinn  er 
og  dettur  ei  náttmyrkrið  á, 
að  verki  míns  föður  þá  vinna  ber  mjer."  — 
Það  verk  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

Við  blindfædda  manninn  hann  sagði  þá  svo: 

„Ef  sjónina  nú  viltu  fá, 

í  Sílóamslind  skaltu  láta  þig  þvo." 

Þá  lind  ei  hinn  blindfæddi  sá. 

í  Sílóamslind  hann  sig  laugaði  skjótt. 
Þar  lukust  upp  augu  hans  þá, 
og  bjartur  varð  dagur  úr  dimraustu  nótt. 
Þá  daginn  hinn  blindfæddi  sá. 

Og  allt  var  svo  Ijómandi  fagurt  og  frítt, 
er  fyr  byrgði  móða  svo  grá; 


177 


og  allt  var  svo  bjart,  en  svo  ókennt  og  nýtt. 
En  allt  nú  hinn  blindfæddi  sá. 

En  Farísearnir,  sem  forðum  var  tamt 
guðs  furðuverk  dýrðleg  að  smá, 
þeir  sögðu  það  lygi,  en  lugu  þvi  samt, 
því  Ijósið  hinn  blindfæddi  sá. 

Bn  þeir  voru  blindir,  já  blindfæddir  með, 
og  blökk  fyrir  augunum  lá, 
er  guðdómsins  krapt  eigi  gátu  þeir  sjeð ; 
en  guð  nú  hinn  blindfæddi  sá. 


Og  vjer  erum  blindir  og  blindfæddir  menn, 
er  birtuna  himnesku  þrá ; 
en  augunum  birtist  nú  opnuðum  senn 
það  allt,  er  hinn  blindfæddi  sá. 

Vjer  sjáum  ei  enn  þá,  en  sú  kemur  tíð, 
er  svipt  verður  skýlunni  frá, 
og  enn  meiri  birtast  þá  undurin  fríð 
en  áður  hinn  blindfæddi  sá. 

Hver  unun  og  fegurð  og  dásemd  og  dýrð! 
ei  dauðlegur  skynja  það  má. 
Og  unun  sú  verður  ura  aldir  ei  skýrð, 
og  aldrei  það  blindfæddur  sá. 


BibUuljöd  n.  12 


178 

Lazarus. 

(Jóh.  11.) 

Bim  líður  hug-ur  lancli  þessu  fjær 
og  langt  í  burt  til  fjarra  austurheima. 
En  hvort  sem  lengra'  er  litið  eða  nær, 
þá  líflð  hefur  allt  hið  sama'  að  geyma. 
í  litlum  bæ  og  líka'  í  stórri  borg, 
í  lágu  hreysi  sem  i  konungs  inni, 
þær  óskaplíku  systur:    gleði'  og  sorg, 
þær  sifellt  skiptast  á  i  veröldinni. 

Að  baki  þeirra  bróðir  stendur  sá, 
er  bani  heitir,  forn  og  undarlegur; 
þeim  sterka  kappa  ekkert  vinnur  á, 
en  ærið  margur  lýtur  honum  tregur. 
Frá  honum  neinn  ei  aptur  koma  kann; 
þó  kom  það  fyrir  sjálfs  á  Jesú  dögum, 
því  ráð  á  lífi'  og  dauða  hafði  hann. 
Og  hjer  er  ein  af  þessum  fögru  sögum: 

í  Betaniu  bjó  með  systrum  tveira 
einn  bezti'  og  kærsti  vinur  Jesú  fyrrum. 
Þau  systkin  þrjú   hann  sótti  tiðum  heim 
og  sat  hjá  þeim  í  aldinlundi  kyrrum. 
Hann  sýndi  þeim  þá  sönnu  fyrirraynd, 
hann  sagði  þeim  guðs  dýrðlegt  ráð  og  vilja; 
hann  kenndi  þcim  að  finna  lífsins  lind 
og  leyndardóma  marga  gaf  þeim  skilja. 

Þau  saman  marga  sátu  gleðistund, 


179 

er  sól  á  kveldi  fögur  ranii  til  viðar, 
er  aptangeislum  sló  á  Ijósan  lundj 
og  laðaði  sjálf  náttúran  til  friðar. 
í  húsi  þeirra  heill  og  gleði  bjó, 
í  hjörtum  þeirra  ríkti  drottins  friður, 
því  Jesú  ásýnd  eianig  geislum  sló 
svo  undurskær  í  hjörtu  þeirra  niður. 

En  hjólið  snerist,  hjer  sem  optar  valt, 
og  hamingjunnar  blíðu  dagar  þrutu. 
Á  skömmum  tíma  nú  var  umbreytt  allt, 
og  ei  um  hrið  þau  Jesú  lengur  nutu; 
því  Lazarus,  svo  lærisveinninn  hjet, 
nú  lá  að  dauða  kominn  þar  á  beði. 
Allt  heimafólk  hans  fögrum  tárum  grjet 
og  fjölda  manna  harmur  bjó  í  geði. 

Þar  lá  hann  inni  mjög  svo  máttfarinn 
og  mæla  kunni'  ei  nokkurt  orð  af  tungu. 
og  votir  lokkar  fjellu'  um  fölva  kinn 
sem  fossa  lækir  niður  jökulbungu; 
hans  hönd  var  magnlaus  eins  og  lauf  á  lund 
er  lamað  grimmur  norðanstormur  hefur; 
og  svitinn  draup  sem  dögg  um  næturstund 
i  dropum  stórum,  meðan  jörðin  sefur. 

Hans  brjóst  var  þungt  sem  bjarg  þar  lægi  á 
sem  bárustunur  þungur  andardráttur, 
hans  blóð  var  æst,  líkt  brimi  þrungnum  sjá, 
sem  bylgjur  loptsins  tíður  æðasláttur, 
hans  vangar  fölir,  vetrar  líkir  snjó, 

12* 


180 

hans  varir  þurrar.  líkt  og  skrældur  runnur, 
hans  enni  heitt  sem  eldsglóð  megn  í  stó, 
hans  augu  lágu  djúpt  sem  þorrinn  brunnur. 

Þar  yflr  honum  sátu  systur  tvær 

með  sorg  í  hjörtum,  tár  á  rjóðum  vöngum. 

Það  voru  Marta'  og  Marja,  systur  þær, 

er  meður  Jesú  höfðu  verið  löngum. 

Ea  nú  var  hann  svo  harðla  langt  þar  frá 

og  hvergi  sinum  kæru  vinum  nærri. 

Hjá  öðrum  lækning  enga  var  að  fá, 

hann  einn  gat  hjálpað,  nú  var  hann  svo  fjærri. 

Pær  höfðu  sent  til  hans  um  langan  veg, 
en  hann  ei  kom,  er  mest  á  sýndist  riða. 
Gat  nokkrum  brugðist  gæðskan  guðdómleg? 
og  gat  hann  látið  vin  sinn  þannig  biða? 
Þær  grjetu  sárt  og  hjartanlega  heitt, 
síns  herra  komu  báðar  stöðugt  þráðu; 
en  ekkert  sást  og  ekki  heyrðist  neitt, 
hve  innilega  sem  þær  trúðu'  og  báðu. 

Sem  ár  var  langt  hvert  augnablik,  sem  leið, 
og  óðum  tók  hins  sjúka  fjör  að  þverra. 
Nú  var  það  senn  of  seint,  þó  leið  og  beið, 
en  samt  ei  kom  hinn  mildi  liknarherra. 
Pá  allt  i  einu  heyrðist  högg  á  dyr, 
þær  hlupu  glaðar,  báðar  upp  að  Ijúka; 
en  ekkert  sást  og  allt  var  hljótt  sem  fyr, 
og  ekkert  heyrðist  nema  stuna'  hins  sjúka. 


181 


Þó  hann  var  kominii;  —  hverþá?  meistarinn? 
nei,  hjer  var  kominn  annarlegur  gestur, 
er  eigl  sást,  en  samt  var  kominn  inn, 
þeim  sjúka  gafst  nú  eigi  lengri  frestur; 
því  hjer  var  dauðinn  með  sinn  hvassa  hjör, 
svo  harður,  grimmur,  strangur,  kaldur,  dulinn, 
hins  unga  manns  að  sækja  sál  og  fjör, 
ei  sýnilegur,  —  vofeiflegur,  hulinn. 

Þá  fyrir  sólu  svart  upp  dregur  ský, 

og  sortnar  fyrir  augum  meyjum  ungum; 

þá  kaldur  gustur  greinum  þýtur  í, 

og  gnötra  hjörtu'  af  sorgarslögum  þungum. 

Þá  kvað  við  andvarp  undarlega  þungt 

sem  andans  fjörbrot,  dýpst  úr  hjartans  grunni; 

í  því  er  bærast  hætti  hjartað  ungt 

þá  heyrðist  líða  Jesú  nafn  af  munni.  — 

Hinn  sama  dag,  i  sama  mund  og  önd 

hins  sjúka  raanns  við  líkams  tjaldbúð  skildi, 

í  húsi  Jesús  sat,  með  sjer  við  hönd 

það  sveinalið,  er  honum  jafnan  fylgdi. 

Þar  gegnum  salinn  svipur  bleikur  fló 

og  súgur  kaldur  þaut  í  rósatiöldum. 

sem  rafurgneisti  gegnum  hjörtun  smó 

sá  gustur  feigðar,  nás  af  vörum  köldum. 

Þá  öllum  sveinum  undarlega  brá, 
en  einum  Jesú  helg  bjó  ró  á  vörum; 
hann  kvað:    ,.Ei  fleiri  daga  dvelja  má, 
í  dag  nú  strax  til  .Túdeu  vjer  förum." 


182 

„Ó  far  ei  þan^að,"  sögðu  sveinar  þá, 
„ó  sjer  þú  ei  þar  fyrirbúinn  voða? 
því  sástu'  ei  teiknið,  sem  hjer  fyrir  brá? 
það  sízt  mun  nokkuð  gott  oss  fyrirboða." 

Þá  mælti  hann:    „Ei  óttist  um  minn  hag, 
og  eru'  ei  stundir  tólf  í  hverjum  degi? 
ef  maður  gengur  guðs  um  Ijósan  dag 
þá  granda  myrkravöldin  honum  eigi. 
Ei  hræðist  jeg  hin  þungu  þrautaspor, 
er  þar  mín  bíða;  hitt  er  um  að  tala: 
í  Betaníu  sefur  vinur  vor. 
hann  vekja  fer  jeg  nú  af  þungum  dvala." 

„Ó  vok  hann  eigi,  herra',  af  bliðum  blund," 
þá  báðu  sveinar,  „honum  blunda  lofa, 
því  honura  batnar,  nú  ef  nokkra  stund 
1  næði'  og  ró  hann  enn  þá  fær  að  sofa. 
í  svefninum  ei  sóttin  verkar  eins, 
í  svefninum  opt  margar  raunir  þrjóta, 
í  svefninum  menn  síður  kenna  meins, 
en  sælla  drauma  stundum  fá  að  njóta." 

Þá  sa^ði  hann:    „Moð  svefni  á  jeg  við 
þann  svefninn  langa'.  cr  hjer  i  tíð  ei  þrýtur, 
þann  svefninn  væra',  er  sviptir  enofinn  frið', 
þann  svefninn  þunga',  er  ensfinn  drauma  nýtur. 
Og  þessum  svefni  sefur  nú  í  ró 
vor  sæli  vinur,  hann  ei  líður  meira; 
það  hans  var  önd,  er  húsið  gegnum  fló 
og  hvíslaði  mjer  nafni  mínu'  í  eyra," 


183 


Þá  hryg^ðust  sveinar  hjörtum  sínuni  í 

og  hörmuðu  sinn  látna  ástvin  kæra; 

en  Jesús  gleðja  sagðist  sig:  af  því, 

því  sjá  þeir  mundu  drottins  vegsemd  skæra. 

En  trúarveikur  Tómas  lærisveinn 

svo  tók  til  orða:    „Hjer  við  skilið  segjum; 

ei  Lazarus  skal  látinn  verða  einn, 

það  líka'  er  skylt  að  vjer  með  honum  deyjum." 

Þá  lengri  viðtöf  herrann  hafði'  ei  þar, 

en  hjelt  af  stað,  og  kom  til  systra  tveggja. 

Þá  búið  fyrir  fjórum  dögum  var 

í  fylgsni  jarðar  bróður  þeirra'  að  leggja. 

Þar  svaf  hann  einn  í  auðri  klettaþró 

í  ógnar-myrkri,  heimsins  fjarri  gleði. 

Sjá,  b^^lgjur  Ijeku,  sól  i  heiði  hló 

og  hauðrið  brosti',  en  nárinn  svaf  á  beði. 

En  þegar  Jesús  þangað  kominn  var 
og  þetta  frjetti'  hin  eldri  systir,  Marta, 
hún  flýtti  sjor  að  finna  Jesúm  þar 
og  fyrir  honum  þegar  tók  að  kvarta: 
„Ef,  kæri  Jesú,  komið  hefðir  þú, 
þá  komið  svo,  sem  nú  er.  eigi  væri; 
en  ofseint,  ofseint,  ofseint  það  er  nú, 
nú  aldrei  vaknar  meir  vor  bróðir  kæri." 

„Það  auga'  er  brostið,  oss  er  blíðast  skein, 
það  eyra'  er  lokað,  bezt  er  heyra'  oss  vildi, 
sú  ásýnd  bliknuð,  æ  er  var  svo  hrein, 
sú  önd  er  flogin  burt,  er  helzt  oss  skildi. 


184 

Ef,  kæri  Jesú,  komið  hefðir  þú, 
þá  komið  svo,  sem  nú  er,  eigi  væri; 
en  ofseint,  ofseint,  ofseint  það  er  nú, 
nú  aldrei  vaknar  meir  vor  bróðir  kæri." 

„Pað  hjarta',  er  tryg^  var,  hætt  er  nú  að  slá, 

sú  hönd,  er  sterk  var,  bærist  eigi  lengur, 

sú  tunga',  er  skær  var,  tala'  ei  framar  má, 

hinn  trausti  fótur  aldrei  framar  gengur. 

Ef,  kæri  Jesú,  komið  hefðir  þú, 

þá  komið  svo,  sem  nú  er,  eigi  væri; 

en  ofseint,  ofseint,  ofseint  það  er  nú, 

nú  aldrei  vaknar  meir  vor  bróðir  kæri." 

Þá  mælti  Jesús:    „Marta,  huggast  þú, 
því  raína  hjálp  þið  stöðugt  eigið  vísa; 
og  bróðir  þinn,  er  sárt  þú  sjTgir  nú, 
mun  síðar  upp  í  dýrð  og  vegsemd  rísa. 
Og  sá,  er  byggir  sína  von  á  mjer, 
í  sjálfum  dauða  farizt  getur  eigi; 
því  lífið  sjálft  og  upprisan  jeg  er; 
sá,  á  mig  trúir,  lifir  þótt  hann  deyi." 

Þá  flýtti  Marta  sjer  til  hússins  heim 
og  heimti  sj^stur  með  sjer  út  án  tafar. 
En  fólkið  allt,  sem  inni  var  hjá  þeim, 
á  eptir  fór  til  Lazarusar  grafar. 
E>á  einnig  Marja  hóf  upp  harmakvein 
og  harmaði  sinn  einkabróður  látinn; 
í  dauðans  angist  studdist  hún  við  stein 
og  stundi  hátt,  af  sorg  og  ekka  grátin. 


185 


Nú  horfið  er  hið  blíða  bros  á  vör, 

nú  bliknað  er  hans  andlit  rjóða'  og  skæra, 

nú  dvínað  er  hans  eldlegt  æskufiör, 

og  aldrei  framar  sjest  hans  myndin  kæra; 

hans  sæti'  er  autt,  hans  sæng  er  auð  og  tóm, 

og  sjálft  hans  lík  í  djúpri  steinþró  falið. 

Ei  fallið  hefði'  hið  hreina"  og  skæra  blóm, 

ef  hefðir  þú,  ó  Jesú,  með  oss  dvalið." 

En  þeirra  systra  háa  harmakvein 
í  hörðum  grafarkletti  margtók  undir; 
og  það,  sem  mátti  hræra  harðan  stein, 
það  hrærði  fólkið,  þar  er  stóð  um  grundir; 
og  vítt  í  kring  þar  heyrðist  eymdaróp 
og  andvörp  þung,  í  senn  er  raargir  báðu; 
en  bergmálaði  klettur  hvert  eitt  hr(3p; 
til  himins  upp  þau  sorgarandvörp  náðu. 

Og  Jesús  sjálfur  felldi  fögur  tár, 

svo  fögur,  hrein  og  tær  sem  Ijósið  bjarta; 

í  hverju  tári  guðdómsfegurð  gljár 

og  geislar  náðar  innst  frá  kærleikshjarta. 

Menn  undrast  náðu,  hversu  hann  þíl  grjet, 

sem  huggun  öðrum  mönnum  sífellt  veitti, 

og  hví  hann  ástvin  djTstan  deyja  Ijet 

og  dýrðarmáttar  síns  við  hann  ei  neytti. 

E>vi  mundi'  ei  sá,  er  sýn  þeim  blindu  gaf, 

og  sá,  er  halta  ganga  Ijet  svo  víða, 

og  sá,  er  vínið  vatni  gjörði  af, 

og  vind  og  sjó  sjer  neyddi  til  að  hlýða,  — 


186 


ó  raundi'  ei  sá,  ér  sjíikum  reyndist  hlíf, 

og  saddi  menn  á  ej'ðimörku  forðum, 

eins  hafa  getað  verndað  vinar  líf 

og  varðveitt  hann  með  sínum  guðdómsorðum? 

Víst  gat  hann  það,  og  hann  það  gjörði  hjer: 
Til  himins  upp  hann  blíðum  augum  renndi. 
„Ó  faðir  minn,"  hann  kvað,  „jeg  þakka  þjer, 
er  þinni  aldrei  lokar  náðarhendi; 
að  vísu,  faðir,  veit  jeg  glöggt  að  þú 
æ  vilt  í  náð  mín  bænarandvörp  heyra; 
en  sökum  fólksins,  sem  hjer  stendur  nú, 
með  sorg,  þá  hneig  til  vor  þitt  föðureyra." 

Og  Jesús  bauð  þá  bjarg  að  taka  frá; 

að  búnu  þvi  hann  mælti  rómi  snjöllum: 

„Þú  Lazarus,  kom  út!"  —  Þá  brátt  við  brá 

og  birtist  undur,  meira  táknum  öllum;' 

því  Lazarus  til  lífs  upp  reis  á  ný, 

með  líkblæjur  á  fótum  og  á  höndum. 

Bn  Jesús  einnig  Ijet  hann  leysa'  úr  því, 

sem  lej^'st  hann  hafði' úr  dauðans  sterkuhöndum. 

Þar  stóð  hann  aptur,  ungur,  fríður,  hár, 
með  eld  uud  brúnum,  fagurroða'  á  vönguni, 
með  gleðibragði,  hraustur,  heiU  og  frár, 
sem  hefði  vaknað  nú  af  svefni  löngura. 
Hann  leit  í  kring  og  vissi'  ei  hvar  hann  var, 
en  var  svo  glaður,  neins  því  raeins  ei  kenndi; 
en  meistarann  hann  fyrstan  þekkti  þar 
og  þakkarkveðju  blíða  honum  sendi. 


187 

Og  hann  að  Jesú  fótum  fallast  Ijet 
og  faðmaði  með  honum  s^^stur  kærar. 
Og  fólkið  allt  þar  fjell  á  knje  og  grjet, 
og  flutti  drottni  lof  og  þakkir  skærar. 
Og  sólin  björt  og  blíð  á  himni  skein" 
og  bárur  Ijeku,  himinfuglar  sungu. 
í  hverju  brjósti  gisti  gleði  hrein 
og  gleðisöngur  Ijek  á  hverri  tungu. 


En  þú,  sem  burtu  fórst  í  feigðarheim, 
vjer  frjetta  viljupi,  hvernig  er  að  deyja, 
og  hvert  þú  fórst,  og  hvað  þú  sást  um  geim, 
og  hvað  oss  þaðan  kannt  l)ú  margt  að  segja.- 
Það  nú  er  gleymt;  það  neinn  ei  vita  má, 
hvað  nýtt  og  margt  að  sjá  er  hinum  megin. 
En  eitt  sinn  lypt  mun  lífsins  tjaldi  frá; 
þá  leyndardóma  guðs  jeg  skoða  fcginn. 


Prestiiriiin,  Levítiini  og  Samverjiiiii. 

(Lúk.  10.) 

Sólin  rann  og  rökkva  tók  í  dölum, 

roði  var  á  loptinu  þó  sem  blóð; 

stjörnur  gægðust  fram  úr  bólstrum  fölum, 

feigðarlega  máninn  í  skýjum  óð. 

Skuggaleg  grúfðu  skýjatjöld. 

Skyldi  nokkur  vera'  á  ferð  það  kvöld? 

Uti  í  skógi,  öllum  byggðum  fiærri 
eigi  var  þá  gaman  að  vera'  á  ferð. 


Dularfullar  vofur  voru  nærri, 
von  á  stigamönnum  og  dýraraergð. 
Skógarins  göng  voru  skuggaleg. 
Skyldi  nokkur  fara  svo  seint  þann  veg? 

Vegfarandi  var  þar  einn  á  gangi, 
veginn  hjelt  hann  beinan  til  Jeríkó; 
aleinn  gekk  hann  þar  á  víðavangi, 
var  í  honum  geigur  nokkur  þó; 
var  þar  ei  tryggt  um  voðanátt, 
vissi'  hann  og  að  segir  af  einum  fátt. 

Gnauða  tóku  næturvindar  naprir, 
nú  dró  fyrir  tunglið  og  kolsvart  ský. 
Annarlegir  ómar  heyrðust  daprir, 
undarlega  hrikti  þar  trjánura  í. 
Skrjáfar  eitthvað  í  skugganum: 
Skyldu  vera  dýr  þar  í  runninum? 

Vargar  skæðir  voru  þar  í  leynum, 
verri  þó  en  rándýr  mörkum  á. 
Fram  þeir  stukku  gráum  undan  greinum, 
grillti  snöggvast  aptur  i  tunglið  þá. 
Glampaði'  á  sverð  og  sveðjur  þar, 
svaðalegir  voru  ræningjar. 

Rjeðust  þeir  að  þrej^ttum  vegfaranda: 
„Þitt  skal  hafa  góz  og  lifið  raeð." 
Ótal  járn  í  einu'  á  honum  standa, 
engum  skipti  togum  að  hrifsa  fjeð. 


189 

Lífið  hann  varði  vel  um  stund, 

varð  þó  fyrir  margnum  að  hníga'  á  grund. 

Særður  var  hann  sárum  mörgum  skæðum, 
sýndist  ekki  líft,  er  hann  fallinn  var. 
Flettu  þeir  hann  kostulegum  klæðum, 
kjörgrip  tóku  margan  og  gersemar; 
skunduðu  síðan  brátt  á  braut. 
Blóðið  þar  í  straumum  um  völlinn  flaut. 

Bptir  lá  hann  einn  i  sínu  blóði 
öllum  fjarri  byggðum  um  miðja  nótt. 
Stöku  sinnum  gulur  máninn  glóði 
gegnum  skýjabólstrana  kalt  og  hljótt. 
Nóttin  var  döpur  og  dimm  og  köld; 
drottinn  sá  þó  mjTk  gegnum  skýjatjöld. 

Allt  í  kring  þar  öskur  heyrðist  Ijóna, 
úlfaþytur,  spangúl  og  tígrahljóð; 
mörg  þar  soltin  teygði  sig  fram  trjóna, 
til  að  leita'  að  bráð  sinni,  þyrst  í  blóð. 
Voldug  og  sterk  er  höndin  há, 
háska  þessum  öllum  er  bægði  frá. 

Nóttin  leið,  hin  langa,  dimma,  kalda, 
loksins  þó  í  austrinu  dagur  rann ; 
morgunroðinn  fagra  skýiafalda 
fránu  rauðagulli  þar  brj^dda  vann. 
Skaparans  ímynd  há  og  hrein, 
himindrottning,  sólin,  þar  bráðum  skein. 

Dýrin  flýðu,  fuglar  tóku'  að  vakna, 


190 

fögur  þegar  risin  var  morguiisól. 
Tók  hinn  særði'  úr  roti  þá  að  rakna, 
röðull  þegar  skein  yíir  dal  og  hól; 
skein  hann  þá  einnig  hlýtt  á  hann, 
himingeislum  stráði'  á  hinn  særða  mann. 

Færðist  í  hann  fjör  með  nýjum  dogi, 
fór  hann  þá  að  skima  þar  allt  í  kring, 
fram  og  aptur  eptir  löngum  vegi, 
enga  hvort  hann  sæi  þar  tilbreyting, 
Bað  hann  sinn  drottin  blitt  og  heitt, 
bað  að  einhver  kæmi,  en  sá  ei  neitt. 

Tíminn  loið;  þá  loks  sást  koma  raaður. 
lifnaði  hiun  særði  þá  allur  við; 
reis  haun  upp  svo  innilega  glaður, 
er  hann  sá  að  nú  mundi  veitt  sjer  lið. 
Prúðbúinn  koma  prest  hann  sá, 
purpura  og  guðvef  skein  sólin  á. 

„Lof  sje  drottni,  góður  kemur  gestur, 
guð  hofur  nú  ráðið  að  hjálpa  mjer. 
Sá,  sem  komur,  sjálfur  guðs  er  prestur, 
sendimaður  drottins  það  kjörinn  er; 
enginn  hjálpar  mjer  eins  og  hann, 
aldrei  gat  jeg  hitt  fyrir  betri  mann." 

Prestur  kom  og  leit  hinn  særða  liggja, 
liknarþuríi  til  hans  mændi  sá. 
Prestur  mælti':  „Að  mörgu  þarf  að  hyggja, 
má  ei  vera'  að  hjálpa,  nei,  það  er  frá. 


191 

Guði  jeg  þjóna  einum  á." 

Óðar  var  hann  horíinn  þar  lan^  í  frá. 

Tíminn  leið,  unz  loks  kom  annar  maður, 
Levíti  við  musterið  einn  kom  þar. 
Hinn  reis  aptur  upp  svo  vonarglaður, 
er  hann  sá,  hver  maður  þetta  var. 
Hvítan  sem  mjöll  bar  hökul  sá, 
hreint  og  fagurt  linið  skein  sólin  á.    • 

„Lof  sje  guði,  líkn  og  frelsi  kemur, 
Leviti  fyrst  drottins  kemur  hjer. 
Presturinn  var  helgur  honum  fremur, 
hafinn  þóttist  3'fir  að  sinna  mjer. 
Þjónn  er  hinn,  og  mjer  þjónar  hann, 
því  get  jeg  ei  hitt  fyrir  betri  mann." 

Levitinn  hinn  særða  sá  þar  liggja, 
sagði  likt  og  áður  presturinn: 
„Margs  hef  jeg  við  musterið  að  hyggja, 
meira  það  er  vert  ea  auminginn. 
Hann  að  annast  er  öðrum  nær." 
Oðar  var  hann  burtu  þotinn  fjær. 

Tíminn  leið;   þá  loks  kom  þriðji  maður, 
leit  hinn  særði  naumast  á  koraumann; 
nú  varð  hann  ei  nokkra  vitund  glaður, 
nálægjast  þótt  liti  sig  gestinn  þann. 
Klæddur  var  gestur  kufli  grá, 
kotunglegan  búnað  skein  sólin  á. 

„Lof  sje  guðiV'  hinn  særði  þá  ei  sagði, 


192 

samverskur  er  maður  þar  kominn  var; 
eins  og  steinn  hinn  armi  maður  þagði, 
útlending  og  heiðingja'  er  sá  hann  þar. 
„Sá  held  jeg  líkni,"  hugsaði  hann, 
„hitt  gat  jeg  ei  fyrir  mjer  verri  mann." 

Samverjinn,  er  sá  þá  eymd  og  tár  hans, 
sannarlega  kenndi"  hann  í  brjósti  um  hann, 
gekk  til  hans  og  sjálfur  batt  um  sár  hans, 
aíðan  upp  á  eik  sinn  hann  taka  vann, 
flutti  síðan  til  húsa  heim, 
hjúkraði  sem  bezt  síðan  manni  þeim. 

Útvegaði"  hann  honum  hvílu  mjúka, 
hjá  honum  hann  vakti  þar  eina  nótt. 
Borgaði"  hann  og  bað  fyrir  hinn  sjúka, 
búast  varð  hann  sjálfur  til  ferðar  skjótt. 
„Kærðu  þig  ekki  um  kostnað  þann, 
koma  skal  jeg  aptur  og  borga  hann." 

Flagð  er  uadir  fögru  skinni  tíðum, 
fár  veit  hvað  und  annars  stakki  býr. 
Dyggð  er  opt  und  dökkum  hárum  síðum, 
dulizt  fær  í  sorpinu  perla  skír. 
Sannaðist  þetta  sannarlega  þá 
Samverja  og  Levíta  og  presti  á. 

Reið  ei  þig  á  drottins  þjóna  dýra, 
drottins  ef  þeir  eintómt  bera  nafn; 
reið  ei  þig  á  þá,  er  völdum  stýra, 
þótt  þeir  hafi  tign  og  aurasafn; 


193 

reið  þi^  á  sjerhvern  rjettlátan, 
ráðvandan  og  góðan  og  dyggan  niann. 

Reið  þig  fyrst  og  fremst  á  guð  þinn  sanna, 
ferðamaður  lífsins  í  útlegð  hjer. 
Hrasir  þú  í  hendur  ræningjanna, 
hendi  sinni  sleppir  hann  ei  af  þjer. 
Aumkar  hann  þig  og  þerrar  tár,  , 

þvær  síðan  og  bindur  og  græðir  sár. 

Lciðir  guð  þig  hcim  til  sinnar  hallar 
hjervist  þegar  mæðunnar  lokið  er; 
sefar  hann  þar  eymdir  þínar  allar, 
unaðslega  vist  hann  þjcr  býr  hjá  sjer. 
Borgað  fyrir  þig  blóði  var, 
beðið  líka  fjTÍr  þjer  hjer  og  þar. 

Pú,  sem  aptur  amar  fátt  á  jörðu, 
að  þjer  skaltu  taka  hvern  hrasaðan : 
gakk  ei  fram  hjá,  eitthvert  ástverk  gjörðu, 
eitthvað  legðu'  í  sölurnar  fyrir  hann. 
Set  þig  í  sporin  Samverjans, 
síðan  far  og  gjör  að  dæmi  hans. 


31arta  off  María. 


(Lúk.  10 ) 


Marta  hefur  margt  að  vinna, 
mjög  sjer  annt  um  búið  lætur, 
sópar,  þvær  og  ber  á  borð.  — 

BibUaljöð  II.  13 


194 

Marja  hefur  sínu'  að  sinna, 
situr  hún  við  Jesú  fætur, 
hlustar  á  hans  himnesk  orð. 

Marta: 
„Komdu,  Marja,  kæra  systir, 
komdu,  láttu  mig  ei  eina; 
hjer  að  gjöra  mjög  er  margt." 

Maria : 
„Systir  góð,  mig  læra  listir, 
lifsins  orðið  drottins  hreina ; 
eigi  síður  það  er  þarft." 

Marta : 
„Komdu,  Marja,  gegndu,  gúða, 
gjörðu  eitthvað  hjer  til  þarfa; 
kallar  margt  í  einu  að." 

Maria : 
„Orðin  guðs  mjer  einnig  b.jóða 
einkum  fyrir  hann  að  starfa; 
ei  má  gleyma'  að  gjöra  það." 

Marta : 
„Komdu,  Marja,  mig  að  styrkja, 
margt  er  garðinn  við  að  gera, 
svo  hann  beri  okkur  arð." 

Marki : 
„Betri  reit  jeg  á  að  yrkja, 
ávöxt  hann  svo  kunni'  að  bera : 
drottius  Jesú  jurtagarð." 


195 

Marta : 
„Komda,  Marja,  mií^  að  styðja, 
máske  viltu  starfa  inni ; 
húsið  þarf  og  hreinsunar." 

Maria: 
„Mjcr  cr  faliu  æðri  iðja: 
óhreint  er  í  sálu  minni; 
einnig  hreinsa  þörf  er  þar." 

Marta : 
„Komdu,  Marja,  margt  er  að  gera, 
máskc  viltu  heldur  sníða; 
margt  er  líka'  að  lappa  við." 

María : 
„Sízt  má  nakin  sálin  vcra, 
sálu  mannsins  þarf  að  skríða 
rósemin  og  rjettlætið." 

Marta : 
„Komdu,  Marja,  komdu,  bezta, 
komdu  eitthvað  hjcr  að  snúast; 
gesta  kann  að  vcra  von." 

Maria : 
„Beztum  meðal  góðra  gcsta, 
guði  framast  við  skal  búast; 
mest  er  vcrt  um  mannsins  son." 

Marta : 
„Komdu,  Marja,  matur  bíður, 
mál  er  nú  að  fara'  að  snæða; 
enginn  lopti  lilir  á." 

13* 


196 

María : 
„Bnn  þá  meir  á  öðru  ríður, 
æðri  býðst  mjer  sálarfæða 
Jesú,  mínum  herra,  hjá." 

Marta : 
„Heyrðu,  Marja,  hvað  er  þetta? 
hvað  er  allt  af  þig  að  dreyma? 
þetta  gefur  engan  arð." 

María : 
„Veginn  guðs  að  rata  rjetta, 
rjettvís  boðin  hans  að  geyma, 
fyrir  beztu  flestum  varð." 

Marta : 
„Herra,  segðu  systur  minni, 
svona  má  það  ei  til  ganga; 
segðu  henni'  að  hjálpa  mjer." 

María: 
„Herra,  vorkenn  þernu  þinni, 
þó  að  hana  kunni'  að  langa 
himnesk  orð  að  heyra'  af  þjer." 

Jesús : 
„Marta  sig  við  mörgu  gefur, 
má  það  eigi'verða'  á  haka; 
nauðsynlegast  eitt  þó  er! 
Marja  kjörið  hnossið  hefur, 
henni  má  það  frá  ei  taka; 
vel  hefur  hún  valið  sjer." 


197 

Hiii  iiiikla  liYeldmáltíð. 

(Lúk.  14.) 

Þei,  þei,  þei!  Það  er  verið  víst  að  kalla. 

Veiztu  hvað  nú  stendur  til? 

Heyrirðu'  ei  lúðrana  hliómskjæra  gjalla? 

heyrirðu'  ei  strengjanna  spil? 

HejTÍrðu'  ei  boðskapinn,  hlustdauíi  lýður? 

Hlustaðu'  á  gleðinnar  orð. 

Voldugur  herra  til  veizlu  þjer  býður, 

velkomið  þjer  er  hans  borð: 

„Komið  fljótt,  nú  er  tíð  og  tækifæri, 

tilbúin  veizlan  er  nú. 

Allt  er  til  reiðu,  minn  ástvinur  kæri, 

allt,  sem  að  helzt  girnist  þú. 

Komið  þjer,  komið  sem  fyrst  og  sem  flestir, 

fagnað  sem  bezt  yður  skal. 

Komið  þjer,  verið  þjer  velkomnir  gestir, 

veizlan  nú  bíður  1  sal." 

„Lítið  á,  hversu  salur  sá  er  skrýddur, 

sjáið  hin  blikandi  tjöld; 

lítið  þjer,  hvað  hann  er  Ijómandi  prýddur, 

Ijósanna  þúsunda  fjöld. 

Alstaðar  fuUt  er  með  ágætar  vistir, 

ilmandi  krásir  og  vín. 

Komið  þjer  hungraðir,  komið  þjer  þyrstlr, 

komið  þjer  allir  til  mín." 

Ó,  hve  gott  eiga  gestir  þeir  að  mega 


198 


ganga'  í  þá  Ijómandi  höll! 

Þykir  þeim  vænt  ei  í  vændum  að  ei^a 

veizlunnar  hnossgælin  öll?  — 

Boðsgestir  forðum  slíkt  boð  vildu'  ei  þi^g'ja, 

báru  við  annriki  þá; 

mjög  sögðust  þeir  hafa'  að  mörgu  að  hyggja, 

mörg  töldu  vandkvæðin  á. 

Fyrsti  kvað:  „Jeg  hef  ekru  keypt  mjer  eina, 

inndælan,  blómlegan  reit; 

jeg  þarf  að  skoða'  hana,  jeg  þarf  að  reyna, 

jörðin  hvort  mjúk  er  og  feit. 

Jeg  þarf  að  kjmna  mjer  kaupin  á  henni, 

kynnast,  hvort  borgar  hún  sig. 

Jeg  ei  i  veizluna  jafnharðan  nenni; 

jeg  bið  þig  afsaka  mig." 

Annar  kvað:  Jeg  hef  akneyti  mjer  fengið, 

ágæt  og  fönguleg  dýr. 

Jeg  þarf  að  bregða  mjer  yfir  á  engið 

áður  en  dagurinn  flýr. 

Jeg  þarf  við  akneytin  ærið  að  starfa, 

eigi  því  heimsótt  get  þig. 

Jcg  þarf  að  hugsa'  um,  hvað  jörð  er  til  þarfa; 

jeg  bið  þig  afsaka  mig." 

Þriðji  kvað:  ,.Jeg  hef  brúði  fest  mjer  blíða, 

broshýra,  Ijómfagra  mey. 

Töfrað  mig  hefur  mín  festarmær  fríða, 

farið  í  boð  get  jeg  ei. 

Við  höfum  mælt  okkur  mót  hjer  í  lundi 


199 

máninii  er  lýsir  um  stig;. 

Jeg  get  ei  orðið  af  jafngóðum  fundi; 

jeg  bið  þig  afsaka  mig." 

Gramur  varð,  þegar  öll  þau  antlsvör  frjetti, 

öðlingur  dýrum  í  sal. 

„Ei  þótt'  þeir  vilji  svo  ágæta  rjetti, 

ónýt  ei  veizla  min  skal. 

Komið  með  vesæla,  bæklaða,  blinda, 

bjóðið  þeim  öllum  til  mín; 

bágstöddum  engum  jeg  burtu  vil  hrinda, 

blygðast  skal  nokkur  ei  sín." 

Komu  þar  hinir  sjúku,  þreyttu'  og  þ.jáðu, 

þar  fengu  meinanna  bót; 

komu  þeir  vesölu,  voluðu'  og  smáðu, 

vel  tók  hann  öUum  á  mót. 

Örmagna  hresstust  og  hungraðir  söddust, 

hvíld  fengu  þreyttir  og  frið; 

fátækir  auðguðust,  grátandi  glöddust; 

gestirnir  lifnuðu  við. 

Ótalmargt  kom  þar  allskyns  þjóða  gesta. 

Enn  var  þó  rúm  þar  í  höll. 

Herrann  þá  kvað:  Jeg  vil  hafa  sem  flesta, 

höllin  skal  fullskipuð  öll. 

Farið  og  bjóðið  og  laðið  og  leiðið; 

lýður  ef  kemur  ei  fús, 

knýið  þjer,  þrýstið  þjer,  nauðgið  og  neyðið 

nú  vil  jeg  fylla  mitt  hús." 


200 

Safnast  enn  þangað  óteljandi  lýður;  — 

enn  er  þó  rúm  þar  í  höll. 

Enn  kallar  herrann  og  biður  og  býður, 

bíður  unz  skipast  hún  öll 

Slokkna'  ekki  Ijósin  og  Ijóniinn  ci  dofnar, 

liðið  þótt  mjög  sje  á  kvöld; 

veizlan  ei  þrýtur,  hinn  voldugi'  ei  sofnar, 

vakir  hann  öld  eptir  öld. 

Þei,  þei,  þoi!  Enn  þá  heyrist  herrann  kalla; 

hej^rirðu'  ei  fjarlægan  óm? 

heyrirðu'  ei  raustina,  er  hrópar  á  alla? 

himneska  kærleikans  róm? 

Kom  þú  sem  fyrst  með  sem  fúsustu  geði 

feginn  úr  táranna  dal. 

Komið  þjer  allir  í  eilífa  gleði, 

eilifan  fagnaðarsal. 


Hiiiii  týiidi  soiiiir. 

(Lúk.  Í5.) 

,.Hvað  er  þetta  land,  sem  vjer  lifum  í? 

ef  líf  skyldi  kalla  það! 

Sje  nokkur  svo  heimskur  að  hrósa  þvi, 

jeg  hendi  þar  gaman  að. 

Það  kvelur  sín  börn  og  kúgar  þjóð 

og  kreistir  úr  henni  morg  og  blóð; 

jeg  kalla  það  kvalastað." 

„Hvað  er  þetta  fólk,  er  sagt  er  að  sje 


201 

guðs  söfnuður  hjer  á  jörð? 

Pað  hcimskt  er  og  tryllt  og  hungrað  fje, 

er  hálfnöguð  krapsar  börð. 

Hve  aumleg  kynslóð!  Mig  óar  við, 

er  augum  lít  yíir  mannkynið, 

að  sjá  þessa  svínahjörð." 

„Hvað  er  þetta  líf,  er  vjer  lifum  hjer? 

það  líkast  er  vondum  draum. 

Und  lyginnar  raartröð  liggjum  vjer, 

og  lendum  í  gleymsku-straum. 

Ó  eilifa  gröf  svo  djúp  og  dimm! 

Einn  dauðinn  lifir.     0  forlög  grimm! 

Ó  tilvora  ill  og  aum!" 

„Hvað  er  þessi  guð,  sem  geipað  er  af 

og  gasprað  svo  margt  um  enn? 

Hann  er  enginn  til;  það  er  ómerkt  skraf, 

sem  átti  að  hræða  menn. 

E>að  er  enginn  guð;  það  er  einbert  tál 

og  úrelt  og  slitið  heimsku  prjál; 

og  voröldin  sjer  það  senn."  — 

Hver  er  þessi  maður,  er  mælir  slíkt?  — 

of  mann  skyldi  kalla  þann, 

or  smánar  sitt  land  og  lýð  svo  ríkt 

og  lífið  og  skaparann! 

Pað  er  unglingsmaður,  er  innir  frá! 

Pað  er  efnispiltur,  drengurinn  sá!! 

sá  lífinu  lýsa  kann!! 


202 

Hvað?  ungur  maður,  er  innir  slíkt, 

á  æskunnar  glöðu  tíð, 

er  lííið  sýnist  svo  Ijúft  og  ríkt 

og  líðandi  stund  svo  blíð. 

Hvar  hefur  hann  drukkið  það  eituröl, 

að  allt  honum  sýnist  lygi  og  kvöl 

og  hjegómi,  heimska'  og  stríð? 

Hann  ungur  strauk  sínum  föður  frá 

í  fjarlægar  byggðir  lands; 

og  svöllurum  þar  og  svínuin  hjá 

hann  sóaði  eigum  hans; 

hann  glataði  trú  og  týndi  náð 

og  táldró  guð  sinn  og  fósturláð 

í  ferlegum  skækju-fans.  — 

Ó  fósturland,  er  hann  fer  svo  með, 

hví  fer  það  svo  vel  með  hann? 

Og  hví  er  þeim  arma  lífið  ]jeð, 

er  lífið  ei  meta  kann? 

Ó  menn,  hví  þolið  þjer  mannorðs  rán? 

Ó  mikli  guð,  er  hann  sýnir  smán, 

hví  líðurðu  þrælinn  þann? 

Ó  féllum  ei  þann,  sem  fallinn  er, 

hinn  fáráða  auma  mann; 

hann  böl  og  stríð  hefur  bakað  sjer, 

ó  bætum  þvi  ei  á  hann; 

hann  sinum  drekkur  nú  syndum  af, 

með  svínum  hann  girnist  eta  draf. 

Ei  dýpra  hjer  komast  kann. 


203 

Ó  lát  þú  í  myrkri  Ijóma  sól, 
þú  Ijósbninnur  sannleikans; 
ó  fær  hinum  kalda  friðarskjól 
í  faðminum  kærleikans; 
ó  lífga  þú  visna  von  og  trú 
og  vísi  hins  góða  frjóvga  þú 
í  brjósti  hins  breyzka  manns.  — 

Og  Ijósi  því  hans  í  hjarta  brá, 
svo  hann  sjer  rankaði  við; 
hann  oymd  og  neyð  sína  alla  sá 
og  aptur  hann  þráði  frið. 
Hann  minntist  aptur  á  æskugrund 
og  æskunnar  mörgu  glöðu  stund 
við  föður  síns  hægri  hlið: 

„Nú  gaman  er  nóg  og  gleði  þar, 

á  gluggana  sólin  skín; 

þar  drengir  neyta  nú  dagverðar 

við  dýrar  krásir  og  vín; 

á  meðan  jeg  ferst  í  hungri  hjcr, 

þá  hlægja  þeir  dátt  og  gamna  sjer, 

Ó,  aumleg  or  ævi  mín." 

„Hann  faðir  minn  heldur  marga  menn, 

og  mikið  er  öllum  veitt; 

að  borði  sitja  þeir  saddir  enn, 

en  sonurinn  fær  ei  neitt. 

Jeg  vil  taka  mig  upp  og  hvcrfa  heim, 

ef  hlutdeild  kynni  jeg  fá  með  þeim, 

þótt  hafi  jeg  arfl  eytt." 


204 

Svo  tók  hann  að  halda  heiin  í  leið, 

en  hikandi  samt  hann  var; 

hann  hlakkaði  til,  en  hálf  þó  kveið 

að  hitta  sinn  föður  þar. 

Hann  skammaðist  sín  fyrir  liðið  líf, 

en  langaði  þó  í  vernd  og  hlíf 

við  arininn  æskunnar. 

Og  heim  í  leið  hann  svo  lengi  gekk, 

unz  loksins  hann  húsið  sá; 

hann  varla  tárum  þá  varizt  fjekk, 

og  við  honum  ærið  brá: 

Nú  allt  honum  sýndist  fegra'  en  fyr. 

En  faðir  hans  kom  þar  út  í  dyr. 

Þar  mátti  hann  soninn  sjá. 

Hann  sá  að  eins  lítinn  svartan  blett, 

við  sjóndeildarhring  er  bar. 

Hvað  sýndist  honum?  hvort  sá  hann  rjett? 

Var  sonurinn  kominn  þar? 

En  föður-ástaraugað  er  glöggt. 

Og  óðara  tók  hann  viðbragð  snöggt, 

er  vissi  hann  hver  það  var. 

Nú  fannst  honum  ellin  eigi  þung, 

og  óðar  á  stað  hann  rann, 

svo  Ijett  og  fljótt  sem  lipurtá  ung 

og  lítt  hann  til  þreytu  fann. 

Hann  faðmaði'  og  kyssti  soninn  sinn 

og  sagði  hann  hjartans  velkominn. 

Ó  fagnaðarfundinn  þann! 


205 

En  dapur  þó  enn  var  drengurinn 

og  dró  sig  úr  faðmi  hans : 

„Ó  sízt  má  jeg-  heita  sonur  þinn, 

jeg  svallað  hef  utanlauds. 

Jeg  syndum  hlaðinn  og  sekur  er, 

jeg  syndgað  hef  móti  guði'  og  þjer, 

gegn  skipunum  skaparans." 

„Og  góðu  bættur  jeg  þykist  þá, 

ef  þú  mig  ei  rekur  brott; 

ef  vera  með  þinum  þjónum  cg  má, 

mjer  þykir  það  næsta  gott." 

En  faðir  hans  tók  haun  íijótt  í  sátt 

og  fór  með  hann  heim,  svo  gæti'  hann  brátt 

þess  sýnt  honum  sannan  vott. 

„Þá  fegurstu  skikkju  færið  hann  í, 

á  fætur  hans  látið  skó, 

og  dragið  á  hönd  hans  hring  á  ný, 

hjer  haflð  þjer  gullið  nóg; 

þeim  feitasta  kálfi  fargið  þjer, 

svo  fagnað  hans  komu  getum  vjer." 

Hann  veizlu  þar  væna  bjó. 

Þeir  tóku'  að  gleðjast  og  dansa  dátt, 

svo  dapurlegt  hrestist  gcð; 

og  fögur  sungu  þeir  kvæði  kátt, 

og  karlinn  tók  undir  með: 

„Minn  son  var  látinn,  en  lifir  hjer, 

hann  líka  hvarf  mjer,  en  fundinn  cr; 

því  jeg  mig  í  guði  gleð."  — 


206 

Hans  eldri  sonur  á  akri  var, 
um  aptaninn  kom  hann  hoim, 
og  hljóðfærasláttinn  heyrði  þar 
og  hörpunnar  sætan  eim. 
Hann  frjetti  að  gildi  o?  gleðidans 
var  gjört  til  að  fagna  bróður  hans. 
Hann  þykktist  af  látum  þeim. 

Og  hann  vildi  ganga  ei  þar  inn; 
en  út  þá  hans  faðir  gekk, 
og  bauð  hauQ  í  veizluna  vclkominn: 
„Nú  ver  raeð  oss,  et  og  drekk. 
Þinn  kæri  bróðir  er  kominn  hbim, 
þú  kætast  skyldir  af  frjettuiu  þcim." 
Hann  afgæðing  aðeins  fjekk: 

„í  svo  mörg  ár  hef  jeg  þjónað  þjer 

og  þínum  að  vilja  breytt; 

þó  hefur  þú  aldrei  hugnast  mjer, 

jeg  hcf  ekki  fengið  neitt. 

Pann  slæping  voizlu  slær  þú  upp  við, 

og  slátrar  kálíi.  —  en  jeg  fæ  ei  kið, 

að  fái  jeg  viuum  veitt." 

En  faðir  hans  sagði:    „Sonur  minn, 

þú  sízt  þessu  reiðast  mátt; 

þú  ætíð  ert  hjá  mjer  sjerhvcrt  sinn 

og  sannlega  búið  átt. 

En  bróðir  þinn.  sem  að  hvarf  oss  hjer, 

nú  heill  og  lifaudi  fundinn  er. 

Því  gjörum  oss  glatt  og  kátt." 


207 

Hinn  dáni  lifir,  hinn  faldi  finnst; 

hver  fögnuður  hrclldri  Jund! 

Á  saknaða'  og  týnda  soninn  minnst 

á  sorgar  og  dauða  stund. 

í  heirasins  solli  hann  hvarf  og  dó, 

cn  heim  til  föðurins  komst  hann  þó. 

Ó,  hvílíkan  fcginsfund!  — 

Hiiiii  ríki  og  liiini  fátæki. 

(Lúk.   16.) 

Hver  situr  þar  glaður  i  hárri  höll, 

og  hefur  þar  inni  boð? 

Úr  hásæti  rödd  hans  hljúmar  snjöl]. 

Hvað  heitir  það  tignargoð? 

Hans  nafn?    Hans  nafn  það  er  gleymt  og  graíið 

og  guðs  út  úr  eigin  bókum  skafið. 

Hann  búinn  er  í  hið  bezta  skart, 

hann  ber  hið  dj^asta  lín; 

og  gimsteinafjöld  og  gulliO  bjart 

á  guðvefjarklæðum  skín. 

Að  kónga  sið  er  hann  pélli  prýddur. 

og  purpuramöttli     rauðum  skrýddur. 

Hann  keikur,  strikinn  og  státinn  er; 

það  stirnir  á  rauða  kinn. 

Á  stólnum  vaggar  hann  stoltur  sjer 

og  strýkur  um  vembilinn. 

Hann  rymur  af  drambi  fullur  og  feitur 

og  fettir  sig  allan  rembileitur. 


208 

Þar  svi^uðu  borð  af  krása-kös, 

af  kerunuin  flæddi  þar. 

Af  sveinum  og  þjónum  var  sifelld  ös 

raeð  sykraðar  kræsingar. 

Og  krásir  ilmuðu.  kerin  glóðu 

og  kostulcg  vín  um  borðiu  flóðu. 

Svo  gekk  það  hvern  einasta,  einasta  dag 

með  eilífar  veizlur  og  svakk. 

Að  glymjandi  skálum  með  gleðskaparbrag 

við  gestaboð  át  hann  og  drakk. 

Á  næturnar  með  var  svallað  og  setið 

og  sukkað  og  rússað  og  drukkið  og  etið. 


Hver  skríCur  þar  niðri  með  skörum  lágt 

í  skugganum  yzt  við  stafn? 

í  veröldu  settur  er  hann  ei  hátt; 

og  hvort  á  sá  aumingi  nafn? 

Hans    nafn    mun  lengstum   hjá  lýðum  geymast, 

og  Lazarusar  ei  nafn  mun  gleymast. 

Þau  klæði,  þau  föt    sem  auminginn  á! 

þau  engu  fati'  eru  lík. 

Þeir  tötrar,  þeir  larfar!    Hve  tómlegt  að  sjá! 

Ein  táin  og  rifin  flík. 

Þau  geta'  eigi  vesalt  holdið  hulið 

nje  hryggileg  líkams  kaunin  dulið. 

Hver  hörmung!  hver  eymd!  hverhryggðarmynd! 
að  horfa'  á  þau  sár  og  kaun. 
Hann  ber  er  og  skinin  beinagrind. 


209 

Hann  bcr  þó  vel  sína  raun. 

Það  bræra  niá  jafnvel  harOan  steininn 

að  horfa*  á  lifandi  skiniu  beinin. 

Hann  girnist  af  brauði  bita'  að  fá 

af  borðum  hins  ríka  nianns; 

en  hann  ei  sjer  honum  aumur  á 

og  enginn  af  þjónum  hans. 

Þeir  að  eins  gaman  að  honum  henda 

og  hnútur  nagaðar  til  hans  seuda. 

Svo  gekk  það  hvern  einasta,  einasta  dag; 

þar  enga  líkn  var  að  fá. 

Og  sífellt  höfðu  þcir  sama  lag, 

hinn  saklausa'  að  hallast  á. 

En  hundarnir  meiri  miskunn  sýndu: 

þeir  mýktu  sárin,  er  aðrir  brj^ndu. 


Hver  drúpir  þar  bak  við  dyra  gátt, 

með  dauflega,  fölva  kinn? 

Hann  glottir  svo  kalt,  hann  gnauðar  lágt 

og  gægist  í  salinn  inn. 

Hver  þekkir  ei  sjálfau  dauðann  dapra, 

með  dauðakuldann  og  helbrosið  napra? 

„Kom,  kom,  þú  ríki,  frá  gleðiglaum, 

jeg  gef  þjer  ei  léngri  bið; 

ó,  sælkcri,  vakna"  af  drykkjudraum 

og  dýrð  þina  skil  þú  við." 

Hann  nauðugur  grimmum  gesti  f^igdi 

og  gull  sitt  og  krásir  þar  eptir  skildi. 

BibUuljóð  II.  14 


210 

„Kom,  kora,  þú  snauði,  frá  allri  eyrad, 

nú  úti'  er  hið  langa  stríð; 

þjer  betri'  eru  kjör  hjá  guði  geymd, 

þar  glaðari  rennur  tíð." 

Hann  viljugur  góðum  gesti  fylgdi 

og  götóttar  íiikur  þar  eptir  skildi. 


í  kvölum  hinn  ríki  vakna  vanu 

af  vondum  og  Ijótum  draum. 

Um  dagstund  fyr  hafði  drukkið  hann 

af  drepandi  eiturstraum. 

Af  þorsta  kvaldist  hann  sviðasárum, 

um  svölun  hann  bað  með  heitum  tárum. 

í  Abrahams  faðmi  Lazarus  lá, 

hann  líknar  hinn  kvaldi  bað; 

hjá  þeim  hann  líkn  varð  feginn  að  fá, 

er  fyr  hafði'  hann  útskúfað. 

En  nú  var  vinanna  vík  í  milli! 

Og  von  um  svölun  ei  fjekk  hinn  illi. 

Þá  iðraðist  hann ;  hann  iðraðist  seint; 

hann  Abraham  fóður  bað, 

að  Lazarus  fengi"  hans  bræðrum  beint 

frá  bölvuðum  kvalastað. 

En  Abraham  kvað  það  eigi  stoða, 

ef  eigi  þeir  gættu  drottins  boða. 


Hjer  lyktar  sagan  um  ríkan  raum 

og  ráðvandan,  snauðan  mann. 

Hver  ræður  þá  myrku  rún  og  draum 


211 


ura  ríkan  og  fátækan? 

Ó,  enn  cr  oss  ráðnin^  drauins  þoss  dulin, 

því  dauðleguni  sjónuiii  cr  eilifð  hulin. 


Tíii  líkþráir. 

(Lúk.  17) 

Á  ferð  var  Jcsús  forðum  daga 
um  fagra  sumar-morgunstund, 
að  líkna'  og  blessa,  bæta"  og  laga 
sem  blíðri  tamt  var  líknarmund. 

Drottinn  enn  þá  er  á  fcrð, 

líknar,  kætir, 

blessar,  bætir; 

söm  er  enn  hans  gæðskugerð. 

Á  landamærum  landa  tveggja 
var  lciðin  hans  um  forna  slóð. 
Hana  hugði  jafnt  á  hagi  beggja, 
þótt  heiðin  annað  byggði  þjúð. 

Enn  þá  liggur  leið  hans  hjer 

fram  hjá  háum 

likt  og  lágum. 

Hann  að  virðing  heims  ei  fer. 

Eitt  lítið  þorp  hans  varð  á  vegi, 
hann  vildi  þar  ei  sneiða  hjá, 
þótt  göfug  virtist  gisting  eigi 
og  girnilegt  ei  stað  að  sjá. 
Ei  fer  drottinn  enn  að  því; 

14* 


212 

húsin  smáu, 
hre^^sin  lágu 
kemur  drottinn  allt  eins  í. 

Þá  inn  í  þorpið  hann  rjeð  halda 
þá  honum  mættu  tíu  manns, 
er  alla  líkþrár  kvaldi  kalda, 
og  komu'  að  sækja  likn  til  hans. 

Mæta  honum  margir  enn 

sjúkir,  þjáðir, 

hraktir,  hrjáðir, 

gæfulitlir  mæðumenn. 

í  hóp  þeir  stóðu  allir  einir 
og  eigi  þorðu"  að  koma  nær; 
þeir  vissu  það,  þeir  voru'  ei  hreinir 
og  vegna  líkþrár  stúðu  fjær. 

Eins  ei  hreinir  erum  vjer 

Jesús  fjarri; 

náð  hans  nærri 

sj'ndurum  þó  öllum  er. 

Þeir  allir  kváðu  einum  rómi: 
„Ó,  aumkva  þú  oss,  Jesú  kær; 
vjer  leitum  að  þcim  læknisdómi, 
er  lækning  oss  og  heilsu  fær." 

Þegar  mæðir  kvol  og  kross, 

guðs  vjer  leitum, 

hann  á  heitum: 

„Miskunna   þig  yíir  oss." 


213 

Þá  sjúku  Jesús  sagði  viður: 
„Ó,  sækið  guðs  )  helgidóm, 
og  sýnið  prestum  yðar  j'^ður, 
því  eigi  stoðar  bænin  tóm." 

Likt  hann  kveður  enn  þá  að: 

„Guðshús  sækið, 

guðs  orð  rækið; 

sáium  yðar  svalar  það." 

Þeir  hlýddu  Jesú  hoUum  ráðum 
og  hjeldu  þaðan  burtu  skjótt; 
þeir  heilir  urðu  heilsu  bráðum, 
svo  hrifu  drottins  orðin  fljótt. 

Svo  ber  opt  og  einatt  við: 

sár,  er  blæða, 

guðs  orð  græða, 

veita  sjúkum  sáluni  frið. 

Bn  einn,  er  sára  sinna  greri, 
er  sá  að  honum  batnað  var, 
í  auðmýkt  þegar  aptur  sneri 
og  ástarþakkir  fram  hann  bar. 

Snúa  sumir  aptur  enn, 

guð  þeir  prísa, 

líkn  hans  lýsa; 

guð  sinn  lofa  góðir  menn. 

Sá  eini  sveinn  var  útlendingur, 
er  aptur  þegar  snúa  rjeð, 
af  veröld  haldinn  vesalingur 
og  villutrúar  jafnvel  með. 


214 

Sá,  sem  heimur  metur  minnst, 

bezt  opt  rej'iiist, 

löngura  lej^nist 

huliii  dj'ggð  í  hjörtuni  innst. 

„Jeo:  liknað  hef  og  læknað  tíu, 
sem  líkþrá  höfðu",  drottinn  kvað, 
„en  hvar  eru  þá  hinir  níu? 
.Teg-  hygg  þó  bczt  þeir  fjigist  að." 

Hvar  eru  þcir  mörgu  menn, 

góðs  er  nutu, 

hjálp  cr  hlutu? 

Snúa  þeir  ei  aptur  enn? 

„ViU  cndnn  þeirra  aptur  snúa, 
að  inna  guði  þakkargjörð, 
en  strax  að  hcimsins  blessun  búa, 
er  brosir  við  þeim  fögur  jörð?" 

Hryfirgðin  burt  með  hretum  flýr. 

þakkir  góðar 

gleymast  óðar'. 

Einn  af  tíu'  ei  aptur  snýr. 

Og  blíður  .Tesús  síðast  sagði 
við  Samverjann:    „Nú  upp  rís  þú; 
í  friði  hjeðan  far  að  bragði, 
þig  frelsað  hefur  öflug  trú." 

Sama.  drottinn,  svara  mjer: 

Síg  að  viði, 

sól,  í  friði; 

trú  þín  hefnr  hjálpað  þjer." 


215 

Á  lífs  og  dauða  landamæruni 
er  lausnara  minn  kalla'  eg  á, 
þá  svari  hann  með  hljómi  skærum : 
,.þjer  hjálpar  trúin  dauða  frá."  — 

Allt,  sem  hefur  andardrátt 

loíi  drottin, 

lofi  drottin, 

prísi  gæðsku  guðs  og  mátt. 


Jesús  blessar  böriiiii. 

(Matt.  19.,  Mark.  10.,  Lúk.  18.) 

Yfir  byggð  og  ból 

blessuð  morgunsól 

breiðir  sína  björtu  geisla-arma, 

tekur  fold  í  faðm, 

faðmar  sjerhvern  baðm, 

hverju  blómi  gefur  geisla-varma. 

Dafna  blómin  blíð 

bezt  um  árdagstíð 

móti  bjartri  morgunsól  í  hlíðum. 

Næturkul  er  kalt, 

kveldið  líka  svalt, 

raiðdagssól  og  ofheit  opt  og  tíðum. 

Móti  austurátt 

eru  blómin  þrátt 

gróðursett  á  glöðum  sumardegi, 

svo  að  sólin  hlý 


216 

sínuin  geislura  í 

vermi  þau  sem  bezt,  en  brenni  eigi. 

Vorblóm  ung  jeg  veit 

vorum  líka'  í  reit. 

Börnunum  við  blómin  ung  má  jafna. 

Allt  hið  sama  á 

eins  við  börnin  smá: 

Bczt  á  móti  morgunsól  þau  dafna. 

Stjörnusólin,  sem 

sást  í  Betlchem, 

það  var  morgunsólin  Jesíis  sjálfur. 

Upp  í  austri  rann 

áður  fyrrum  hann; 

þaðan  skciu  hann  yfir  heimsins  álfiir. 

Hvar,  sem  sólu  sjer, 

sífellt  skugginn  er; 

ei  nær  sólin  alstaðar  að  skína; 

eitthvað  skyggir  á; 

eins  var  stundum  þá 

þegar  Jesús  kom  með  sveina  sína. 

Hann  var  sólin  hrein, 

hýrt  og  fagurt  skein; 

sveinar  hans  sem  geislar  stundum  glóðu. 

Fyrir  þó  kom  það, 

þeir  í  annan  stað 

líkt  og  skuggar  Ijósi'  í  vegi  stóðu. 


217 

Það  kom  fyrir  þá 

þegar  börnin  smá 

frelsaranuin  færð  á  örmum  voru; 

fundu  þeir  að  því, 

þótti  læging  í; 

amast  þeir  við  ungum  börnum  fóru. 

Jesús  blíður  bað: 

,.Bannið  eigi  það. 

Börnin  tek  jeg  ung  á  arma  mína. 

Skyggið  eigi  á 

ungu  blómin  sraá; 

lofið  á  þau  Ijósi  guðs  að  skína." 

„Saklaus,  blessuð  böm 

blíð  og  elskugjörn 

ríki  guðs  þau  öllum  fremur  eiga. 

Barn  og  þú  sjert  þá 

það  ef  viltu  fá; 

aðrir  komast  inn  ei  þangað  mega." 

Síðan  bömin  blíð 

blíðheims-sólin  þíð 

vafði  sínum  ástarörmum  björtu. 

Brostu  .blómin  smá, 

brosti  sólin  há; 

móti  sólu  hlógu  saklaus  hjiirtu. 


Samur  er  hann  enn. 
Ó,  þjer  kristnir  menn; 


218 

hafíð  æ  í  hu^a  sögu  þessa; 

berið  börn  til  hans 

bliða  frelsarans; 

vill  hann  enn  þá  vernda  þau  og  blessa. 

Skyggið  aldrei  á 

ungu  börnin  smá; 

lofið  þcim  til  Ijóssins  hlýja'  og  bjarta. 

Hjer  i  heimi'  er  allt 

helzt  til  dimmt  og  kalt; 

aptur  bjart  og  hlýtt  við  Jcsú  hjarta. 

Og  þú  unga  þjóð, 

elsku  börnin  góð. 

Sjá,  í  austri  sólin  Ijómar  hreina. 

Sælusólar  til 

sækið  líf  og  yl; 

yður  skal  það  enginn  framar  meina. 

Og  þú  uppheims  sól, 

yfir  jarðar  ból 

breið  þú  enn  þá  bjarta  arma  þína. 

Skín  þú  alla  á, 

einkum  börnin  smá; 

lát  þcim  æ  þitt  Ijósið  blessað  skína. 


Veikameiiii  í  YÍiiffíarði. 


'5« 
(Matt.  20.) 


Jeg  gekk  út  .sncmma  morguns.  er  röðull  rann  úr  sjó 
og  rósfögrum  geislum  á  fjailatinda  sló; 


219 

og  döggm  í  g^rasinu  glrjði  hrein  og  tær, 
í  greinunura  suðaði  Ijúfur  morgunblær. 

Þá  upp  var  runnin  sólin  um  árdags  bjarta  stund 
var  allt  saman  vaknað  af  næturinnar  blund. 
1  smiðjunum  dunaði  axa'  og  hamra  hljóð, 
jeg  heyrði"  úti"  á  ökrunum  sungin  morgunljóð. 

Jeg  átti  fagran  víngarð,  sem  vinna  þurfti  í, 
en  vantaði  menn  til  að  ganga  að  starfi  því. 
Jeg  leigði  mjer  verkmenn  í  þetta  sama  sinn, 
og  sendi  þá  jafnskjótt  í  fagran  víngarð  minn. 

Það  var  um  miðjan  morgun :  Þeir  starfa  tóku   til 
og  trúlega  unnu  þar  þriggja  stunda  bil. 
En  fátt  var  um  verkmcnn  og  víngarðurinn  stór. 
Jeg  vissi'  að  þurfti  fleiri,  og  út  á  ný  því  fór. 

Þá  gekk  jeg  út  um  dagmál,  um  dagsins  þriðju  stund, 
er  döggin  var  þornuð  af  blómum  skrýddri  grund 
Scm  áður  um  morguninn  út  jeg  gekk  í  borg, 
og  iðjulausa  nokkra  þar  sá  jeg  rcika"  um  torg. 

í  víngarðinn  þcir  fóru  sem  vísaði'  cg  þeim  til, 
að  verki  þcir  störfuðu  þriggja  stunda  bil. 
En  enn  þá  of  lítill  minn  vinnukraptur  var; 
jeg  vildi  leigja  fleiri,  er  starfað  gætu  þar. 

Því  gekk  jeg  út  um  hádegi,  hina  sjöttu  stund, 
í  heiði  skein  sólin  á  akur,  mörk  og  lund. 
En  enn  þá  á  torginu'  eg  iðjiihiusa  fann, 
þá  eg  í  garðinn  leigði  og  sendi  þá  í  hann. 


220 


í  víngarðinn  þeir  fóru,  jeg  vísaði  þeim  leið; 
að  verki  þeir  störfuðu  þriggja  stunda  skeið. 
Þó  fannst  mjer  að  vinna  sú  ónóg  væri  enn, 
og  cnn  jeg  þurfti*  að  fara,  að  leigja  verkamenn. 

Svo  gekk  jeg  út  um  nónbil,  um  níundu  dags  stund, 
og  nú  var  sem  heitast  og  þreytt  var  orðin   mund. 
í  steikjandi  hita  þar  hýmdu  nokkrir  enn; 
þótt  hallaði  degi,  jeg  fjekk  mjer  verkamenn. 

í  víngarðinn  þeir  fóru  í  vcrkið  hinna  til, 
og  verkið  gekk  rösklega  tveggja  stunda  bil. 
I^ó  sá  jeg  að  ei  mundi  verkið  lokið  við, 
ef  veitt  yrði  þeim  eigi  nokkuð  meira  lið. 

Og  út  gekk  jeg  und  aptau,  um  elleftu  dags  stund, 
cr  aptansól  roðaði  fjöll  og  ský  og  sund. 
Af  erviðistíma  þótt  eptir  væri  skammt, 
því  afkasta  mátti,  sem  gjöra  þurfti,  samt. 

Að  íinna  mjer  verkamenn  gekk  rajer  ennþá  greitt; 
þeir  guðslangan  daginn  ei  unnið  höfðu  neitt. 
Jeg  kallaði  til  þeirra:  „Komið  þið  með  mjer, 
í  kaup  þið  skuluð  fá  það,  sem  rjett  og  sanngjarnt  cr. 

í  víngarðinn  þeir  fóru;  þótt  verkið  gengi  seint 
þá  var  áfram  haldið  og  Ijúka  við  það  reynt. 
Með  guðs  hjálp  það  hcppnaðist  öllu'  að  koma  af. 
Þá  út  var  runninn  tíminn  jeg  fararleyfi  gaf. 

Og  sólin  bjóst  að  hniga  í  sævardjúpin  köld, 
en  sveipaði'  að  skilnaði  galli  skýjatjöld; 


221 


á  hauður  sló  kveldslit  og  kyrrt  varð  allt  og  rótt, 
í  kveldsvala  jörðin  þá  bjó  sig"  undir  uótt. 

Nú  þagnaði'  allur  kliður  er  sólin  gekk  í  sæng 
og  söngfugl  á  kvisti  stakk  höfðinu"  undir  væng. 
Og  daglúinn  verkmaður  bjóst  til  beðjar  skjótt, 
því  búið  var  dagsverk  og  komið  undir  nótt. 

Pað  var  um  miðjan  aptan  að  verki  lokið  var 
í  víngarði  minum,  og  nóg  var  unnið  þar; 
og  verkamenn  hættu  þar  við  sín  góðu  störf; 
þótt  væri  misjafnt  unnið,  var  hvíldar  orðið  þörf. 

Þá  sólarlag  var  komið  jeg  kallaði  þá  heim, 
og  kaupið  hið  urasamda  galt  jeg  öUum  þeim. 
Þótt  ynnu  þeir  misjafnt,  jeg  að  þvi  fór  ei  samt, 
og  öllum  verkamönnunum  kaupið  galt  jeg  jafnt. 

Þá  tóku  þeir  að  mögla,  sem  fyrstir  fóru  til, 
að  fengju  þeir  ekki  sem  allra  rjettust  skil. 
Þeir  vitnuðu  í,  að  þeir  unnið  hefðu  meir, 
og  öfunduðu  hina,  er  fengu  jafnt  og  þeir. 

„Þessir  hafa",  sögðu  þeir,  ,.unnið  eina  stund, 
og  er  þá  rjett  að  gjalda  þeim  kaup  á  sömu  lund? 
Því  yjer  höfum  erviðað  allar  stundir  dags 
frá  uppruna  sólar  og  fram  til  súlarlags." 

„Jeg  engum  gjöri  rangttil,  fyrst  öllum  geld  jeg  nóg," 
við  einn  þeirra  sagði'  eg,  ,,það  skilja  máttu  þó  ; 
við  sömdum  um  einn  pening  og  hann  er  goldinn  hjer, 
en  binum  vil  jeg  gjalda  hið  sama  kaup  og  þjer." 


222 


„Hvort  iná  jeg'  eig'i  gjöra  af  mínu  hvað  jeg  vil? 
og  raá  jeg  ei  ráða  þvi  fje,  sem  jeg  á  til? 
Hvort  vex  þjer  í  augum,  þótt  annar  jafn  sje  þjer, 
þótt  öðrum  sýni'  eg  miskunn,  frá  þjer  ei  tckið  er." 

í  hita  og  þunga'  dagsins  þú  hafa  þ^^kist  raun, 

og  hyggur  að  þú  eigir  öllum  meiri  laun; 

en  gæt  þess  að  umbunin  gcíin  jafnvel  er, 

og  gleðstu  við  að  aðrir  fá  jafnan  blut  með  þjer. 

í  víngarði  drottins  þíi  vinn  mcð  dyggð  og  trú 
og  vouastu  náðar  þótt  seint  þar  komir  þú. 
Hvort  sólin  uppris  cða  sígur  niður"  í  dröfn, 
hím  sól  er  guðs  náðar  og  öllum  mönuum  jöfn. 


Spáílómar  Jesil. 

(Matt.  16.  17.  áO.  23.  24.  26.,  Mark.  lU.  1.-!.,  I.úk.  lo.  17.  18  ) 

Dularmóða  myrka  framtíð  hylur 
mönnum  rúnir  forlaganna  dylur; 
einn  jcg  spádúms  æðstu  gáfu  hlýt. 
Bak  við  fortjald  framtiðar  jcg  skoða; 
forlögin  hvað  mannsins  syni  boða; 
lengra  fram  þó  lit: 

Lít  jeg  mannsins  son  á  meðal  sveina; 
svik  af  einum  þcirra  má  haun  rcyna ; 
jeg  í  voudra  höndur  komast  hlýt. 
seldur  fram  í  höndur  höfðingjanua. 


223 

háð  og  spjelni  þoli  vondra  inaTina. 
Lengra  frain  jeg  lít: 

Sje  jcg  mannsins  soninn  höndura  tekinn, 
siðan  milli  höfðingjanna  rekinn. 
Bezta  vin  minn  bila  sjá  jeg  hljH. 
„Fyr  en  haninn  hefur  galað  tvisvar 
hafa  mun  hann  afneitað  mjer  þrisvar." 
Lengra  fram  jeg  lit: 

Lít  jeg  mannsins  son  frá  sínum  flæmdan; 
svipum  laminn,  smáðan,  fyrirdæmdan; 
þyrnikrónu'  eg  þunga  bera  hlýt; 
sonur  guðs  með  sakamönnuiii  talinn, 
saklaus  dæmdur,  böðla  höndum  kvalinu. 
Lengra  fram  jeg  lit: 

Lít  jeg  mannsins  son  til  dauða  dreginn, 
drúpa  niður  böðla  höggutn  slegina; 
þungan  kvala-kross  jeg  bera  hlýt; 
guðs  og  mannsins  son  má  höfuð  hneigja, 
háðulega'  á  krossi  verður  deyja. 
Lengra  fram  jeg  lit: 

Lít  jeg  mannsins  son  í  sigurljóma 
sjálfan  risa'  úr  þungum  heljardróraa. 
Dýrðarlíkam  Ijóss  jeg  fagran  hlýt. 
Synd  og  dauða  sigri  hrósar  yfir 
sonur  guðs  er  dó,  en  aptur  lifir. 
Lengra  fram  jeg  lít: 

Lít  jeg  mannsins  son  til  hæða  hrifinn, 


224 

himins  ofar  Ijósask^^juni  svifinn. 
Dýrð  míns  föður  jog  á  himni  hlýt, 
ódauðleikans  unaðsgeislum  vaflnn, 
upp  til  guðs  i  sali  Ijóssins  hafinn. 
Lengra  fram  jeg  lit: 

Lit  jeg  herrans  húsið  þjóðum  kunna 
hrynja'  um  koll  og  falla  borg  til  grunna. 
Minnar  þjóðar  hörmung  sjá  jeg  hlýt 
Ó,  mín  þjóð  mun  land  úr  landi  hrakin 
lemstruð,  fjötruð,  slegin,  hungruð,  nakin. 
Lengra  fram  jeg  lít: 

Lít  jeg  aptur  reist  af  herrans  höndum 
húsið  mitt  á  ný  i  öllum  löndum. 
Ofellandi  hús  jeg  aptur  hI\H. 
Kirkja  guðs  um  löndin  vítt  mun  Ijóma, 
lífsins  orð  um  alla  veröld  hljóma. 
Lengra  fram  jeg  lít: 

Sje  jeg  mannsins  son  i  himinsskýjum 
sjálfan  koma"  í  dýrðarljóma  nýjum. 
Aptur  jeg  á  hauður  stíga  hlít. 
Allir  kraptar  himna  munu  hrærast, 
hljóma  drottins  engla  raddir  skærast. 
Lengra  fram  jeg  lit: 

Sje  jeg  tákn  á  sólu,  tungli'  og  stjörnum, 
sút  og  kvíða  í  öllum  jarðarbörnum. 
Þá  jeg  endi  heimsins  skoða  hlýt. 
Jörð  og  tungl  og  sól  og  stjörnur  sökkva 


síðast  niður'  í  undirhvelfing  dökkva. 
Lengra  fram  jeg  lít: 

Sje  jeg  dýrðar  stól  á  himni  standa 
stólkoauagsins,  gaðs  hias  allsvaldanda. 
Þar  jeg  dæma  heimsins  þjóðir  hljH. 
Rjettan  dóm  of  öllum  upp  jeg  segi. 
Eiiífðina  birta  vil  jeg  eigi, 
er  jeg  einnig  lít. 


Sakkeus, 

(Lúk.  19.) 


Pá  ferðaðist  Jesús  fyr  um  kring 
opt  fólkið  sló  um  hann  stóran  hring. 

Það  flykktist  kringum  hann  fjöldi  manns. 
svo  fengju  menn  litið  auglit  hans. 

í  Jeríkóborg  það  svo  var  eitt  sian, 
er  sjálfur  kominn  var  meistarinn. 

Er  fór  hann  i  gegnum  fagra  borg 
þá  fylltust  strætin  og  hvert  eitt  torg. 

Menn  vildu  meistarann  mikla  sjá, 
er  margar  sögur  þar  geagu  frá. 

Nú  lýðurian  gat  hann  loksins  sjeð, 
er  Ijúfur  um  strætin  ganga  rjeð. 

Og  auglit  Jesú  og  ásýnd  hrein 
mót  öllum  hýrt  og  blíðlega  skein. 

Bíbllaljöð  n.  16 


226 

En  einn  var  þó,  sem  hann  eigi  sá, 
hann  auga  kom  eigi  Jesúm  á. 

Ög  Sakkeus  nefnir  sagan  þann, 
er  sjeð  gat  þar  eigi  meistarann. 

Hann  auðugur  mjög  að  eigum  var 
og  yfirtollheimtumaður  þar. 

En  auðurinn  þó  ei  gladdi  geð 
fyrst  gat  hann  þar  eigi  Jesúm  sjeð. 

Og  meistarann  því  hann  mátti'  ei  sjá, 
að  múgurinn  stóð  og  skyggði  á. 

En  maðurinn  lítill  vexti  var 
og  vegna  þess  eigi  sá  hann  þar. 

Bn  margur  er  einatt  maðurinn  knár 
þótt  mjög  eigi  sje  í  lopti  hár. 

Á  Sakkeusi  sannaðist  það, 

hann  sást  ei  fyrir,  en  hljóp  af  stað. 

Og  hópuum  rann  hann  á  undan  ótt 
og  upp  í  trje  hann  klifraði  skjótt. 

Þar  fram  hjá  eikinni  leiðin  lá; 
hann  lausuarann  ofan  úr  trjenu  sá. 

Og  auglit  Jesú  og  ásýnd  hrein 
svo  undurblitt  móti  honum  skein. 


227 

Hann  mælti  við  hann  með  Ijúfri  lnnd: 
,.Þíi  litið  hefur  mig  nú  um  stund." 

„En  betur  skaltu  mig  bráðum  sjá, 
því  bráðum  mun  jeg  þjer  gistu  hjá." 

„Þú  vildir,  kæri,  konia  til  mín, 
því  koma  vil  jeg  nú  heim  til  þin." 

„Nú  flýt  þjer  að  taka  á  móti  mjer, 
að  megi'  eg  sitja  til  borðs  hjá  þjer." 

Og  Sakkeus  fór  og  flýtti  sjer  heim, 
svo  fagna  kjmni  hann  gesti  þoim. 

Að  hafa  svo  mikinn  og  góðan  gest, 
það  gladdi  nú  hjartað  allra  mest; 

að  fá  hann  ei  að  eins  í  svip  að  sjá, 
en  sjá  hann  dvelja  sjer  lengi  hjá; 

að  horfa"  á  hans  svip,  að  hlusta  á  hans  orð 
og  hafa  hann  við  sitt  eigið  borð. 

Ó  hvílík  sæmd  fyrir  syndarann! 

því  syndir  og  breyzkleik  vel  hann  fann. 

Hann  fjTÍrlitinn  af  fólki  var, 

en  frelsarinn  tók  sjer  gisting  þar. 

Þótt  aðrir  þessu  mögluðu  mót, 
þvi  meistarinn  eigi  sinnti  hót. 


16* 


228 


Haim  hafði  samneyti  helzt  við  þá, 
Stím  heimuriuu  smáði'  og  lagðist  á. 

Og  til  þess  kom  hann  í  heiminn  hjer, 
að  hjálpa  því  við,  sem  glatað  er. 


Enn  frelsari  heimsins  fer  um  kring, 
en  fáir  slá  nú  um  Jesúm  hring. 

En  þó  er  af  öðm  mikil  mergð, 
cr  mönnunum  dylur  Jesú  ferð,. 

Það  skyggir  svo  margt  og  mikið  á, 
að  mennirnir  eigi  Jesúm  sjá. 

Menn  heyra'  hann  ci  fyrir  ys  og  þys; 
cn  6,  hve  fara  þeir  góðs  á  mis! 

Þótt  haíi  þeir  gæði  heimsins  nóg, 
það  hjartanu  veitir  ei  sanna  fró. 

Og  iííið  hlýtur  að  sýnast  svart, 
ef  sjá  menn  ei  Jesú  auglit  bjart. 

En  menn  eru  stuttir  og  standa  lágt, 
og  stefna  hjer  sjaldan  nógu  hátt. 

í  raununum  engin  ráð  hjer  sjá, 

að  rýma  því  burt,  sem  skyggir  á.  — 

Æ  jeg  er  svo  litill,  jcg  er  svo  smár, 
en  jeg  þarf  að  verða  stór  og  hár. 


229 

Og  jcg  þarf  að  képpa'  að  komast  sem  hæst, 
að  komast  honum  sem  allra  næst. 

Sem  Sakkeus  máske"  eg  klifra  kann, 
að  komist  jeg  upp  í  trjeð  sem  hann. 

En  skilningsins  dugir  ein  ei  eik, 
hver  einasta  grein  er  þar  svo  veik. 

Jeg  þarf  að  leita"  uppi  lífsins  trjeð, 
svo  lausnara  minn  jeg  fái  sjeð. 

Og  jeg  þarf  að  hlaupa*  og  halda  beint, 
svo  hingað  komist  jeg  ei  of  seint. 

Því  dagurinn  líður  furðu  fljótt 
og  fyr  en  varir  er  komin  nótt. 

En  sólin  er  þegar  sigin  lágt, 

híin  sjest  ei  nema  menn  standi  hátt. 

En  komist  jeg  hátt  í  trúar  trje, 
hve  tignarlegt  er  það,  er  jeg  sje! 

Hve  fögur  útsjón  á  lífsins  láð, 
í  lífsins  borg,  yfir  dauðans  gráð! 

Hve  fögar  sjón  yfir  fjölda  manns, 
er  flykkist  um  hástól  lausnarans! 

Hve  fagurt  er  lífsins  sól  að  sjá, 
er  sortinn  heims  eigi  skyggir  á! 


230 

Hún  brosir  svo  Ijíift  og  blítt  til  mín 
og  býður  með  geislum  heim  til  sín. 

Hve  gleðst  þá  mín  önd,  hve  gleðst  min  lund ! 
hve  glöð  vcrður  lífsins  aptanstund! 

Hve  glatt  verður  þá  að  gista  þann, 
er  gleðina  skóp,  í  Ijóssins  rann; 

að  búa  með  honum  í  sólarsal, 

að  sjá  hans  auglit  og  hcyra'  hans  tal! 

0  hvílík  sæmd  fyrir  syndarann 
að  samneyta  þar  við  frelsarann!  — 

Þótt  enn  sje  jeg  litill.  enn  sje  jeg  smár, 
jeg  einhvcrn  tíma  verð  stór  og  hár. 

Og  einhvern  tíma  þá  allt  jcg  sjc, 
er  eigi  má  sjá  í  skilnings  trje; 

þá  komið  er  heim  á  lífsins  láð 
og  lifi  jeg  þar  fyrir  Jesú  náð. 


Iiiiireið  Jesú  í  Jeriisalem. 

(Matt   21.,  Mark.  11.,  Lúk.  19. ,  .lóh.  12.) 

Til  Jórsalaborgar  þá  Jesús  er  reið, 
þá  j'örðin  af  fögnuði  dundi. 
ó  hvern  mundi  gruna,  sú  Ijómandi  leið 
að  ij'kta  hjá  krossinum  mundi. 

Þá  hjuggu  menn  limið  af  laufgaðri  stöng, 


231 


á  leiðina  kvistum  þeir  stráðu; 

Þar  breiddu  þeir  klæði  sín  bjTJandi  söng, 

um  blessun  og  dýrð  hans  þeir  kváðu. 

En  opt  skiptast  veður  á  örskammri  stund 
og  ótt  fyrir  sólina  dregur. 
Og  eptir  þann  dýrðlega  fagnaðarfund 
hve  fljótt  kom  hans  hörmunga-vegur, 

Hið  limaða  trje  varð  þá  lausnarans  kross, 
þeir  Ijetu*  á  hann  háðung-arklæði. 
í  blessunar  stað:      „Komi'  hans  blóð  yfir  oss," 
þeir  bJindaðir  kölluðu  i  æði. 

En  krossinn  hann  breytast  mun  lífsins  í  lund, 
á  leið  vora  kvistum  hann  stráir; 
og  brúðkaupsklæðin  á  blessunarstund 
oss  búa  þá  engiar  guðs  háir. 

Og  allt  þetta  verður  svo  eg  megi  ná 
til  eiiífra  föður-heimkynna,  — 
til  borgar  guðs  lifandi  hæðum  í  há, 
þar  hann  mun  ieg  blessaðan  finna. 

Þá  sje  jeg  það  allt,  er  guðs  almætti  skóp, 
í  eilifum  vor-morgunroða ; 
og  aptur  þá  fæ  jeg  minn  ástvinahóp 
og  englanna  fylkingar  skoða. 

Og  ilmandi  breiða  þar  eilifðarblóm 
guðs  englar  á  mannanna  vegu; 


232 

o^  fagnaðar  inndælaii  heyri  jeg  hljóm 
guðs  hörpunnar  ununarlegu. 

Þar  hljómar  hið  dýrðlega  hallelúja, 

guðs  heilagra  lofsöngur  fagur;  * 

en  himnarnir  bergmála :  hósíanna. 

Ó  hvílíkur  ununardagur! 


Brúðkaiip  komiiigssoiiariiis. 

(Matt.  22.) 

Brúðkaup  sonar  síns  hins  góða. 
sjóli  nokkur  halda  vann; 
sendi  þjóna  sína  að  bjóða 
sinn  í  fagra  gleðirann. 

Brúðkaups  gestir 

brugðust  ílestir, 

boð  ei  þáðu, 
boðskap  kóngs  og  þjóna  smáðu. 
Svo  fór  brátt  um  boðskap  þann. 

Brúdhmipíi  lierra\  er  gjörði  gildi, 
guð  á  himnum  sjálfur  er; 
öllum  mönnum  veita  vildi 
veizlu  dýra  hann  með  sjer; 

öllum  þjóðum, 

illum,  góðum 

bríiðkaupsklæði 
bauð  hann  fram  sem  önnur  gæði, 
Pað  ei  löngam  þiggjum  vjer. 

Brúdguminn  í  brúðkaupinu 


233 

blíður  Jesús  Kristur  er; 
einiiig  hann  á  hjartans  vinu, 
helga  brúði  festir  sjer. 

Ó  hve  fríður, 

ó  hve  blíður, 

ó  hve  glaður 
er  vor  bróðir,  guð  og  maður, 
brúðkaup  sitt  er  heldur  hjer! 

Brúdurin  er  kristnin  kæra, 
Kristi  sjálfum  er  hún  fest; 
hún  ber  nafnið  herrans  skæra, 
hana  sem  að  elskar  mest. 

Hans  i  vörmum 

ástarörmum, 

við  hið  bjarta 
blíða,  varma  kærleiks-hjarta 
unir  drottins  brúður  bezt. 

BrúðJmups  sveinar,  boð  er  lýðum 
báru  fj'rrum  kóngi  frá, 
þekkjast  enn  á  þessum  tíðum 
þcirri  sömu  mcðferð  á: 

Einatt  smáðir, 

hraktir,  hrjáðir 

hátt  þeir  kalla, 
hrópa  guðs  á  boðsmenn  alla, 
þó  í  brúðkaup  fáa  fá. 

Brúdkaups  þessa  hocfid  góða 
blessað  guðs  er  náðarorð; 


234 

berst  það  út  til  allra  þjóða, 
yíir  höf  og  lönd  á  storð; 

blitt  það  ómar; 

hátt  það  hljómar, 

býður  öllum 
brúðkaups  til  í  dýrðar  höllum, 
þar  sem  dýrst  er  búið  borð. 

Brúcflcaups  gestir  boð  ei  þiggja. 
blindir  heims  það  eru  mcnn; 
meir  á  annir  hcimsins  hyggja, 
hafna  drottins  boðskap  enn; 

kaupa  og  selja, 

krónur  telja; 

boð  ei  virða, 
brúðkaup  drottins  um  ei  hirða. 
Drottins  kemur  dómur  senn. 

Brú(íkaiips  salur  bjartur  Ijómar 
björt  cr  glóir  festing  há; 
háir  birtast  helgidómar, 
hærri  sal  það  minnir  á: 

dýrðarsalinn 

drottins,  falinn. 

Yndislegri, 
ótal  þúsund  sinnum  fegri 
dýrðlegur  er  salur  sá. 

Brúbkaups  Mœcfid  breiðir  drottinn 

brautir  vorar  tíðum  á; 

fögur  grund  með  grösum  sprottin 


235 

glitvef  skrýtt  cr  klæði'  að  sjá. 

FegTÍ  skrúði 

skrýðir  brúði: 

saklaust  hjarta 
sinn  fær  hclgi-ljómann  bjarta 
drottins  Jcsú  drejTa  frá. 

Brúðhaups  dagur  bjartur  rennur 
blíða  vors  um  morgunstund. 
Fegra  sólar  blys  þó  brennur 
bjart  mcð  lífsins  gull  í  mund, 

guðs  er  brúði 

skrýðir  skrúði. 

ó  hve  fagur 
er  sá  mikli  brúðkaups  dagur 
ódáins  í  aldinlundl 

BrúðkaK.ps  glecíin  gcfst  oss  öllum 
guðs  í  fögrum  jarðardal. 
Hvað  mun  þá  í  himins  höllum, 
hinum  fagra  brúðkaupssal ! 

Skæra  hljóma 

heyri'  eg  óma 

eng]araða. 
0  þann  brúðkaups  sönginn  glaða! 
Ó  þann  hljóm  jeg  hcyra  skal! 

B)údJ{aups  sliarann  barna  sinna 
blcssar  drottinn  hjcr  á  jörð. 
Glöð  um  síðir  fær  að  íinna 
fóður  öll  hans  barnahjörð; 


236 

óteljandi 

lífs  á  landi 

brúðkaup  heldur 
brúðgumanum  Jcsú  geldur 
þúsundfalda  þakkargjörð. 

Faríseariiir. 

(Matt.     o.,  Mark.  12,  Lúk.  11.  2U.) 

Vei,  vei,  ó  vei!     Á  veldis  háum  stóli 
hins  vitra,  göfga,  mikla  löggjafans 
þar  skríða  kettir  nú  i  bjarnar  bóli 
og  brölta  hvolpar  upp  í  sæti  hans. 
Af  skriftlærðum,  af  fölskum  Faríseum 
er  fulit  í  drottins  gömlu  tignar-vjeum. 
Hvort  mundi  gamla  Móses  líka?     Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei.  þjer  Farisear  fláu, 
þjer  falsarar,  er  mælið  hjer  svo  blítt! 
Þjér  talið  orð  úr  yðar  stólum  háu 
svo  innileg  og  borin  fram  svo  þítt. 
Um  orðin  guðs  ei  hót  þjer  sjálflr  hirðið 
og  heilög  boðorð  guðs  þjer  eigi  virðið, 
þjer  Farisear.  Farisear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!  Þjer  byrðar  þungar  bindið 

og  bjóðið     mönnum  upp  að  taka  þær, 

þjer  veikum  mönnum  þeim  á  herðar  hrindið 


237 

en  hver^'  s.jálfir  koma  viljið  nær; 
ei  hönd  nje  fót  þjer  hræra  sjálfir  nennið, 
og  hót  ei  skeytið  því,  er  sjálflr  kennið, 
þjer  Farisear,  Farísear!   Xei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei !    Þjer  hafnið  heiðri  sönnum, 
en  heiðursteikn  þó  eruð  fíknir  i; 
þjer  sækist  í  að  sýaast  fyrir  mönnura, 
að  sýnast  miklir,  —  raunar  langt  frá  því. 
Þ.jer  sæmdarmerki  sækist  i  að  bera, 
en  sæmdarmenn  ei  hirðið  um  að  vera; 
þjer  Farísear,  Farísear!   Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  voi!     Þjer  elskið  ytirlæti 
og  efstir   viljið  sitja  boðum  i; 
þjer  riflst  jafnvel  um  hin  æðstu  sæti 
og  öfundið  þann  hvern,  er  kemst  að  því. 
í  samkundum  um  sætin  oins  þjer  keppið, 
í  sjálfu  híisi  guðs  ei  metiug  sleppið, 
þjer  Farísear,  Farisear!   Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!     Ei  að  eins  æðstu  sætum 
þjer  eptir  keppið,  hvar  sem  er,  að  ná; 
þjer  heimtið  yður  heilsað  sjc  á  strætum 
og  hokinn  yður  skrillinn  lúta  má; 
þjer  viljið  láta  aðra  bljúgt  sig  beygja, 
en  berið  sjálflr  við  ei  lim  að  hneigja; 
þjer  Farisear,  Farísear!   Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 


238 

Vci  vei,  ó  vei!     Þó  enn  er  annað  verra: 
Þjer  ejgið  nafn  og  stjett  ei  kannizt  við; 
þjer  viljið  láta  kalla:  hcrra!  herra! 
og  haíið  titla  fyrir  augnamið. 
Þjer  viljið  aðra  draga'  í  duptið  niður, 
en  dreymir  um,  ei  nóg  sje  haft  við  yður; 
þjer  Farísoar,  Faríscar!   Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Þjer  guðs  hús  gjarnan  sækið 
og  getið  lengi  bcðizt  fyrir  þar; 
en  guðs  orð  fyrir  siða  sakir  rækið, 
og  sinnið  eigi  kvein.staf  ekkjunnar; 
þjer  ekkna  húsin  upp  án  vægðar  jetið, 
en  aldrei  saðzt  á  þeirra  blóði  gelið; 
þjer  Farisear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Þjer  höggorms  eitri  hvæsið, 
og  himnariki  bægið  mönnum  frá; 
þjer  fyrir  öðrum  lífsins  dyruin  læsið, 
cr  langar  þangað  inn  að  ganga  fá, 
þjer  yður  sjálfa  burt  frá  guði  bolið 
og  börnum  guðs  ei  inngang  heldur  þolið; 
þjer  Farisear,  Farísear!    Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei ! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Um  höf  og  lönd  þjer  haldið, 
þjer  hræsnarar!  og  látizt  boða  trú; 


239 

þjer  boðið  frolsi',  eii  eymd  o?  ánauð  valdið: 
á  yður  sjálfum  biínar  hörmung  sú. 
Þjer  vítis  börn  !  þó  verri  gjörið  aðra, 
ó  verið  ei  með  drottins  orð  að  flaðra; 
þjer  Farísear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei.  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Þjer  heimskir  helgast  metið, 
við  hjegómann  ef  einhver  maður  sver. 
Þjer  fremur  tignað  guðinn  Mammon  getið 
en  guð  og  drottin,  sem  á  himnum  er. 
Þjer  getið  ekki  greint  hið  sanna'  og  háa 
frá  grómi  jarðar,  hjegómanum  smáa ; 
þjer  Farísear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei !  Þjer  látizt  lögin  virða 
og  látizt  gjalda  tíund  rjett  og  skatt; 
um  æðri  boðin  ei  þó  viljið  hirða: 
um  ást  og  trú,  um  gott  og  rjett  og  satt. 
Þjer  síið  flugur,  samt  við  það  ei  hikið 
að  svelgja  úlfaldann.  íinust   það  ei  mikið; 
þjer  Farísear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!  Þjer  fægið  föt  og  gyllið, 
svo  fögur  utan  skína  þau  sem  glóð, 
en  innan  þau  með  eiturlj-fjum  fyllið, 
sem  eitra  holdið,  sjúga  merg  og  blóð. 
Menn  sjá  það  ei,  að  undir  ytri  gylling 
er  eymd  og  rotnun,  dauði,  synd  og  spilling ; 


240 

þjer  Farísear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Þjer  ^raflr  skarti  skrýddar, 
sem  skínið  svo,  að  lýti  sjást  ei  nein! 
Þær  vel  að  utan  eru'  að  sönnu  prýddar, 
en  innra  rotna  dauðra  manna  bein 
þjer  sýnist  fagrir  fyrir  sjónum  mannn, 
ei  flærð  og  hræsni  sjá  menn  rangindanna; 
þjer  Farísear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Þeir  prýðið  leiðin  lágu 
og  legstað  þeirra',  er  deyddi  feðra  þjóð; 
þjer  haldið  tölur,  hræsnararnir  fláu 
of  höggnum  steinum,  keyptum  fyrir  blóð. 
Ef  hefðuð  þjcr  á  dögum  feðra  dvalið, 
þjer  drottins  vini'  ei  síður  hefðuð  kvalið; 
þjer  Farísear,  Farísear!  Nei. 
Vei,  vei,  ó  vei! 

Vei,  vei,  ó  vei!    Nú  feðra  mæli  fyllið, 
þjer  fölsku  reflr,  eiturnöðru-þjóð! 
þjer  fólskuverkin  hver  með  öðrum  hyllið, 
og  hrópið  yflr  yður  saklaust  blóð. 
Hvort  hugsið  þjer,  þjer  flúið  dóminn  fáið 
og  frið  þjer  skerið  upp,  er  glæpum  sáið ; 
þjer  Farísear,  Farísear!  Nei! 
Vei,  vei,  ó  vei! 


241 

Jerúsalom. 

(Matt.  24.,  Marl;.  18.) 

Þú  Jórsalaboro-,  svo  helg  og  há, 
við  himins  er  mænir  boga! 
sem   gullskýja-bólstra  glanipar  á 
er  gljár  þú  í  sólarloga. 
Þótt  gnæíir  þú  nú  við  himin  hátt, 
þú  hlýtur  með  sól  að  falla  lágt 
1  blóðrauða  vesturvoga. 

Þú  musteri  drottins  gulli  glæst, 
er  glóir  í  aptanroða! 
þú  dýrðlega  húsið  himni  næst, 
svo  himneskt  að  sjá  og  skoða. 
Sú  kemur  tíð :  Yfir  steini  stcinn 
ei  standa  raun  framar  nokkur  einn, 
sem  bækurnar  fornu  boða. 

Sem  bak  við  hinn  skæra  skýjafald 

er  skínandi  sólarljómi. 

eins  geymist  bak  við  hið  gullna  tjald 

hinn  guðlegi   náðar-blómi. 

Þó  fram  mun  koma  sú  forna  spá 

um  fcrlega  smánar-eyðing  þá 

i  heilögum  helgidómi. 

Þú  Júdea-byggðin  björt  og  væn 
með  blómlega  skrautið  valla, 
með  aldingarðana'  og  cngin  græn 
og  ilmandi  skógar  hjalla!  — 

DiblUl,jóð    11,  16 


242 

Ó  flý  þú,  maður,  þá  fögru  svcit, 
er  flýtur  blóðið  um  grænan  reit, 
og  byrg  þig  í  fylgsnum  fjalla.  — 

Þar  situr  maður  á  svölum  hátt 
er  sól  er  að  kveðja  daginn 
og  linigur  í  vog  í  vestur  átt 
og  verpur  þar  roða'  á  sæinn. 
Hvort  er  þetta  sólar  geisla  glóð, 
er  glampar  þar,  eða  rjúkandi  blóð, 
er  bjarma  slær  ytir  bæinní''' 

Og  rikismaður  í  sinum  sal 

þar  situr,  á  gróða  laginn; 

hann  reiknar  glaður,  hve  græða  skal 

og  gjöra  sem  mest  i  haginn. 

Þá  drífur  að  lið  með  fljúgandi  ferð 

sem  fyssandi  hrönn  iueð  jakamergð; 

ó  flý,  það  floygist  á  bæinn. 

Um  veginn  kemur  þar  verki  frá 
einn  vegmóður  göngumaður; 
til  hcimkomu  sinnar  hlakkar  sá 
i  huganum  næsta  glaður. 
Snú  við  sem  fljótast,  ó  flý,  ó  fl}'^, 
því  fjandmanna  höndum  nú  er  í 
þitt  hús  og  hinn  helgi  staður. 

Þar  ganga  þau  tvö  i  grænum  dal, 

i  glitfögrum  i)álmalundi; 

og  sveinninn  fríði  með  hlýlegt  hjal 


243 

sjer  hallar  að  rjóðu  sprundi. 
Pá  dynur  að  eyrum  hærra  hljóð 
um  hatur  og  stríð  o^  morð  og  blóð 
af  fárlegum  sverðafundi. 

Þar  móðir  situr  með  barn  sitt  blítt 

við  brjóstið  hið  ástarvarma; 

og  blíðar  svefn,  er  hún  syngur  þítt, 

þá  sígur  á  vota  hvarma. 

Ó  flý  þú,  móðir,  ó  vei,  ó  vei! 

Nú  voði"  er  á  ferðum,  sjer  þú  ei 

hinn  blóðuga  voðabjarma'? 

Þar  sitja  gumnar  í  glæstum  sal 

og  glymjandi  skálum  klingja, 

með  hjegómaleik  og  Ijettúðartal 

þeir  lausungarvísur  syngja. 

O  rísið  þjer  upp  frá  gleðinnar  glaum 

og  glepjandi  værð,  sjá  tíðin  er  naum; 

nú  heyrist  til  dómsins  hringja. 

Þar  blunda  nokkrir  á  beði  rótt 
og  búsifjum  dagsins  gloyma. 
Til  svefns  er  ei  boðið  nú  í  nótt, 
um  næði'  er  ei  vert  að  dreyma. 
Ó  vaknið  þjer  skjótt  af  blíðum  blund, 
nú  blóðið  rennur  um  fagra  grund; 
þess  lækir  um  strætin  streyma.  — 

Ó  Jórsalaborg,  þú  Babýlon! 
þú  Babels  og  forlög  hefiir; 

16* 


244 

þú  átt  þjer  ei  nokkurs  ótta  von 
og  andvaralaus  þú  sefur. 
Þá  djmur  þruman  úr  himins  höll, 
þú  hrapar  i  grunn  og'  steypist  öU; 
þú  gröfina  sjálf  þjer  grefur. 

Ó  Jórsalaborg!  hvar  finnst  nú  þin  frægð 

og  fegurð  og  glys  og  Ijómi? 

þinn  auður  og  dýrð  og  guU  og  gnægð 

og  gersema  þinna  blómi? 

Þú  hnipir  nú  döpur  og  aum  og  auð 

á  eiginni  gröf,  svo  tóm  og  snauð, 

og  fellir  þar  tár  í  tómi. 

Þú  Gyðinga  þjóð,  er  guð  sjer  kaus! 

þú  geyradir  ei  drottins  laga; 

nú  starir  þú  föl  og  frægðarlaus 

á  feðranna  gömlu  daga; 

og  fótum  troðin  og  fjTÍrdæmd 

þú  fiæiuist  um  löndin,  horfin  sæmd, 

Æ,  lyktar  hún  svo  þín  saga? 


Heimslok. 

(Matt.  24.,  Jlark.  13.,  Lúk.  21.) 

Tákn  munu  birtast  er  heimi  fer  hallandi 

Hnigandi, 

sigandi 

myrkvast  þá  sól; 
máninn  af  blikandi  braut  sinni  fallandi 


245 

blóðrauður  steypist  í  sjávarins  ból; 

stjörnurnar  tindrandi 

sökkva  þá  sindrandi, 
sortnar  þá  himinsins  festingin  blá, 

Ijómandi  hindrandi 

Ijósin  að  sjá. 
Dagurinn  mikli  til  dóms  rennur  kallandi. 

Eldfleinar  þyrlast  upp  blossandi,  brunandi, 

brakandi, 

sprakandi 

ferlegum  gný; 
kvíslast  í  loptinu  logasvcrð  funandi, 
leiptrandi  koldimmum  skýbólstrum  í. 

Þrumurnar  hvellandi, 

skruggurnar  skellandi 
skelfing  og  ógnunum  veröldu  spá, 

þunglega  bellandi 

björgunum  á, 
eður  í  skýjunum  dimmlega  dunandi. 

Stormurinn  brýzt  fram  í  bálviðri  hvínandi, 

blásandi, 

másandi 

þungum  af  móð; 
æðir  um  vígvöllinn  organdi,  hrinandi, 
ýskrandi,  heiptugur,  þyrstur  í  blóð; 

skógana  lemjandi, 

klettana  kremjandi, 
klýfur  í  herðar  hin  stoltustu  trje; 


246 

flýja  vill  emjandi 
foldin  í  hlje: 
niður  í  hafgeimsins  hyldýpi  gínandi. 

Öldurnar  trj^Hast  við  rokviðrið  rjúkandi, 

riúfandi, 

kljúfandi 

dimmbláan  siá; 
ýmist  til  hiniins  í  ofboði  fjúkandi 
ellegar  hverfandi'  í  botnlausa  gjá. 

Bylgjurnar  klofnandi. 

rjúkandi,  rofnandi, 
roiðar  og  hamstola  vaða'  upp  á  land, 

mönnunum  stofnandi 

meinsemd  og  grand, 
náköldum  fingrum  um  storðina  strjúkandi. 

Þýtur  í  björgunum.  buldrandi,  dynjandi, 

brestandi, 

gnestandi 

springa  þá  fjöll; 
heyrist  í  rofunuiii  dimmlega  drynjandi 
dvcrgarnir  stynjandi,  hrínandi  tröll. 

Klettarnir  hrapandi, 

skriðurnar  skrapandi 
skjóta  sjer  uudan  og  flýja'  út  á  sjá.. 

niður  í  gapandi 

ginnunga-krá, 
|)ar  sem  að  fela  sig  fjöllin  hin  hrjmjandi. 

Gjörvallar  mannanna  kynslóðir  kviðandi 


247 


kveinancli, 

veinandi 

sorgfullum  móð, 
hræcldar  við  táknin  i  loptinu  liðandi, 
löðrandi  sjóinii  og  himinsins  glóð, 

þrumurnar  drynjandi, 

hnmrana  hrynjandi; 
heimscndi  kominn  þá  líta  má  öld, 

yfir  sig  dynjandi 

dúmadags-gjöld. 
Hver  getur  staðizt  þá  hann  kemur  stríðandi. 

Himnanna  kraptar  þá  hræra  sig  rísandi; 

hrífandi, 

svífandi 

birtist  þá  sýn: 
Glóandi  hástóll  í  gullskýjum  lýsandi, 
guðdómleg  hátign  þar  blikandi  skín. 

Kemur  hinn  Ijómandi 

dýrðlegi  dómandi: 
drottinn  í  annað  sinn  niður  á  storð. 

Sætlega  hljómandi 

sigursins  orð 
heyrast  um  alheim  hinn  alvalda  prísandi. 

Básúnur  heyrast  þá  gulllegar  gjallandi 

gellandi, 

hvellandi 

himneskum  róm, 
dána  til  Jífsins  úr  legstöðum  kallandi, 


248 

lýðunum  stefnaudi  guðs  fyrir  dóm; 

bjöllurnar  klingjandi, 

klukkurnar  hringjandi 
kalla  til  dómsins  af  görvallri  jörð; 

englar  guðs  syngjandi 

safna  guðs  hjörð, 
niður  við  hástól  hins  heilaga  fallandi. 


Dóimiriiiii. 

(Matt.25,  Lúk.21.) 


Hám  á  dýrðar-hástól  situr 
himingeislum  sveiptur  í 
mikill  rjettvís,  mildur.  vitur 
mannsins  sonur  enn  á  ný. 
Yfir  dróttuni  dóm  hann  heldur, 
drottinn  öllum  laun  sín  geldur. 
0  þann  mikla  drottins  dóm! 

Herrans  dýrðar-hástól  kringum 
halda  drottins  englar  vörð. 
Utar  standa'  í  ótal  hringum 
allir  menn  af  víðri  jörð; 
allar  safnast  þangað  þjóðir, 
þ^Tpast  saman  vondir,  góðir, 
til  að  heyra  drottins  dóm. 

Ó  þann  skarann  óteijanda! 
ó  þá  miklu,  stóru  fjöld 
allra  tíða,  allra  landa! 


249 

allra  bíða  málagjöld. 
Gjallar  dómsins  klukkur  kalla. 
kalla  nú  til  dómsins  alla 
Allir  biða  drottins  dóms. 

Eins  o^  hirðir  heims  hjá  þjóðum 
hafra  skilur  sauðum  frá, 
illa  menn  svo  gVóggt  frá  góðum 
greinir  drottinn  sjálfur  þá; 
sauðunum  til  hægri  handar, 
höfrunum  til  vinstri  bandar; 
hveitið  sáldar  hismi  frá. 

Óttasleginn  allur  lýður 

óttast  drottins  svörin  hörð. 

Sjer  hann  snýr  að  sauðum  bliður, 

sinni  eigin  kæru  hjörð. 

Eins  og  sól  hans  auglit  Ijómar, 

eins  og  vorblær  raust  hans  hljómar. 

Segir  hunn  við  sína  menn: 

„Fyrrum  var  jeg  fár  og  hryggur, 

fáir  skiptu  sjer  af  mjer; 

þú  mjer  reyndist  trúr  og  tryggur, 

tókst  þú  mig  sem  vin  að  þjer. 

Áður  likn  jeg  þurfti  þina, 

þú  ert  kominn  nú  á  mína; 

eigi  skal  þig  iðra  þess." 

„Svangur  var  jeg,  sult  A^arð  reyna, 
sá  jeg  hvergi  daglegt  brauð; 


250 

þá  komst  þíi  með  björg  og  beina, 
bættir  vel  úr  minni  nauð. 
F^TÍr  blessað  brauðið  þetta 
brauði  lífsins  þig:  skal  metta 
hæst  við  dýrðar-háborð  mitt." 

„ÞjTstur  var  jeg,  þreyttur  stundum 
þunga  dags  jcg  undir  hneig; 
þá  jeg  fjekk  úr  þinum  mundum 
þægan,  Ijúfan  svalateyg. 
Fyrir  drykkinn  þennan  þekka 
þú  skalt  ætíð  fá  að  drekka 
lífsins  svalalindum  af." 

„Gestur  var  jeg  göngumóður, 
garði  þínum  að  mig  bar; 
tókst  þú  mjer  sem  bezta  brnður, 
beztu  hýsing  fjekk  jeg  þar. 
Fyrir  þessa  gisting  góða 
gisting  vil  jeg  þjer  nú  bjóða 
dýrðarhöllu  drottins  i." 

„Klæðlaus  var  jeg,  napur  næddi 
nistingskuldi  gegnum  mig: 
vermdi  mig  og  vel  mig  klæddi 
vinarhönd  þín  ástúðlig. 
Fyrir  þetta  fatið  hlýja 
færi"  eg  þig  i  skikkju  nýja: 
dýrðarskrúða  drottins  þíns." 

„Sjúkur  var  jeg,  sat  í  skugga, 


251 

sinna  vildu  fáir  mjer: 
þá  komst  þú  að  hjálpa'  og  hugga, 
heilsubót  jeg  fjekk  hjá  þjer. 
Fyrir  hjálp  og  huggun  mæta 
hvert  þitt  mein  jeg  vel  skal  bæta, 
lækna  þig  við  lifsins  brunn." 

„Fangi  var  jeg,  fjötrum  bundinn/ 

fáir  komu  þá  til  mín ; 

þú  komst  opt,  svo  styttist  stundin, 

stór  var  hugfró  koma  þín. 

Fyrir  komu  þessa  þína 

þú  skalt  koma  i  gleði  mína: 

paradísar  frelsi'  og  frið." 

„Margan  átti"  eg  auman  bróður, 
enginn  þrátt  er  sinna  vann; 
re^'ndist  þú  þeim  gcgn  og  góður, 
gladdir  margan  aumingjann. 
Það,  scm  gjört  er  niæddum  raönnum, 
mest  og  frerast  af  kærleik  sönnura, 
met  jeg  það  sem  mjer  sje  gjört." 

„Snauður,  smáður,  móður  maður 
margur  fyrrum  var  i  heim. 
Prúður,  fjáður,  góður,  glaður 
greiddi  raargopt  fyrÍT  þeira 
Alla  hjálp  er  aumir  hlutu, 
alla  björg,  er  snauðir  nutu, 
það  skal  borga  þúsundfalt." 


252 

„Öll  þau  vcrk,  sem  voru  dulin, 
vel  jeg  þekki,  iU  og  góð; 
góðverk  manna  gleymd  og  hulin 
geymt  hef  jeg  í  mínum  sjóð, 
Rentan  galzt  ei  hálf  í  heimi, 
höfuðstólinn  vel  jeg  geymi, 
vex  hann  æ  til  eilifðar." 

„Komið,  launin  þau  að  þiggja, 
þjer  míns  föður  börnin  kær; 
komið,  himins  borg  að  byggja, 
búin  yður  höll  er  skær. 
Nú  er  enduð  sorg  og  sýki, 
sjálft  þjer  erfið  himnaríki; 
guðs  í  fögnuð  gangið  inn."  — 

Síðan  snýr  hann  sjer  til  vinstri, 
segir  einnig  þar  upp  dóm. 
Það  á  dómstund  heyrist  hinnstri 
hvað  hann  birtir  snjöllum  róm. 
Ottalegt  það  er  að  segja; 
ó  hve  gott  að  mega  þegja! 
O  þann  mikla  drottins  dóm! 


Kveldmáltíð  (Irottiiis. 

(Matt.  26.,  Mark.  14.,  Lúk.  22.) 

Horfi  jeg  um  heiðríkt  kvöld 
upp  í  geiminn  himins  háa, 
hvelfda,  fagra  salinn  bláa 


253 

með  hin  stóru  tignar-tjöld. 
6  hve  vel  er  salur  sá 
silfurgljáum  blæjum  sleginn, 
fagurbláum  dúkum  drcginn! 
Dýrum,  háum  öllum  megin 
Ijósahjálmum  logar  á. 

Þessi  salur  minnir  raig 
á  þann  loptsal  undurfríða, 
eigin  guðs  þars  lambið  bliða 
fyrrum  bjó  til  fórnar  sig. 
Jcsús  sat  þar  sveinum  hjá 
sinna  meðal  kæru  barna, 
eins  og  máninn  meðal  stjarna 
mildur  skín  í  austri  þarna, 
stafar  Ijósi'  á  storð  og  sjá. 

Þetta  kveld  —  það  minnir  mann 
á  það  kveld  er  undir  borðum 
eigið  hold  sitt  Jesús  forðum 
sínum  gefa  sveinum  vann. 
Fyrir  yður  fórn  er  sú, 
fyrirgefning  sjerhver  hlýtur, 
hver  einn  drottins  náðar  nýtur, 
náðin  drottins  aldrei  þrýtur; 
aldrei,  drotlinn,  eyðist  þú! 

Þetta  kveld  —  það  minnir  mann 
á  það  kveld  er  Kristur  forðum 
kaleikinn  tók  undir  borðum, 
rjetti  sveinum  sínum  hann. 


254 

Drekkið  þjer  hjer  allir  af; 
allir  þó  að  hjer  af  drekki 
náðin  drottins  eyðist  ckki; 
enga  slíka  býsn  jeg  þekki; 
ó  það  grunnlaust  gæðsku  haf! 

Ó  sá  friður!  ó  sú  ró! 

ó  sú  kyrrð  og  aptanblíða! 

Endurminning  fyrri  tíða 

lifnar  við  og  færir  fró. 

0  þú  drottinn,  minntist  niin 

mitt  í  sorg  og  gleði  þinni. 

Aldrei  hverfi  mjer  úr  minni 

minning  þín,  en  hinnsta  sinni 

mest  þó  vil  jeg  minnast  þín. 

C)  sú  fegurð  guðs  i  geim! 
Mjer  er,  guð  minn,  glatt  i  hjarta, 
gleðisalinn  lít  jeg  bjarta; 
langar  mig  í  Ijósið  heim. 
Hjartanlega  lysti  þig, 
lífsins  herra,  menn  að  gleðja, 
styrkja,  blessa,  svala,  seðja; 
síðast  heiminn  eins  að  kveðja 
hjartanlega  langar  mig. 

Slokknið,  Ijósin  himins  há! 
stjörnur  skjótt  í  felur  flýið! 
far  þú,  máni,  bak  við  skýið ! 
Bráðum  rennur  sól  úr  sjá. 
Bráðum  skærri  sje  jeg  sal 


^ 

1 


255 

sólu  fegri'    á  hÍTniii  standa, 
og  við  stól  hins  allsvaldanda 
engla  guðs  til  beggja  handa. 
Hvenær  það  jeg  skoða  skal? 

Heyri"  eg  i  fjarska  einhvern  óm; 
er  það  lofsöngs  ómur  bliður? 
eða  liksöngs  hreimur  þiður? 
eða  kenni'  eg  klukkna  hljóm? 
eða  heyri'  eg  æðri  róm: 
engla  syngja  rómi  snjöllum, 
eða  klingja  ómi  gjöllum, 
er  þeir  hringja  dómabjöllum, 
kalla  fyrir  drottins  dóm? 

Skiliiaðarræða  Jesú. 

(Jóh.  14.— 16.) 

Það  var  um  kveld.     Og  himins  hvelflng   blá 

í  heiði  nætur  skein  með  Ijóma  björtum. 

En  fegur  skein  þó  drottins  dýrðin  há, 

þótt  dauðinn  gægðist  fram  í  myrkrum  svörtum. 

Krists  ævikvöld  var  einnig  koinið  þá, 

og  órótt  var  i  lærisveina  hjörtum. 

En  hjá  þeim  sat  hann  enu  þá  undir  borðuni 

og  ávarpaði  þá  með  blíðum  orðum: 

„Mín  kæru  börn!    Nú  komin  scnn  er  nótt, 
nú  kveðja  verð  jeg  j'ður  hinnsta  sinni; 
sjá,  lifs  mins  dagur  liðinn  burt  er  skjótt; 


25« 

það  líður  þannig  allt  í  veröldinni; 
að  heilsa'  og  kveðja  allt  er  furðu  íljótt; 
nú  fer  jog  burt,  því  lokið  stund  er  minni. 
t>jer  munuð  leita  mín,  en  íinnið  eigi; 
bin  myrka  nóttin  fylgir  björtuin  degi." 

„En  hræðist  ei  þótt  hjer  sje  dimmt  og  svart, 
til  himinsala  drottins  augum  snúið. 
Á  guð,  á  mig,  á  lífsins  IJósið  bjart, 
þótt  löng  sje  nóttin,  vonið  þjer  og  trúið. 
í  himins  sölum  hús  er  næsta  margt, 
er  hefur  drottinn  vinum  sínum  búið. 
Þvi  skelíist  ei  nje  hræðist  yðar  hjörtu, 
en  horfið  upp  í  drottins  sali  björtu." 

„Hve  fagurt  glóir  guðs  míns  dýrð  i  kvöld! 
Sjá  gullnar  eyjar  Ijóss  á  öldum  bláum. 
Hve  fagurt  blika'  hin  skæru  tignartjöld, 
er  tindra  þar  á  drottins  völlum  háum! 
Hve  mikil  borg!     Ó  hvílík  halla  fjöld! 
Af  helgidómi  guðs  vjer  skuggann  sjáum. 
Þar  á  jeg  heima;  heim  er  mál  að  snúa, 
þar  híbýli  jeg  yður  fer  að  búa." 

„Þjer  þekkið  veginn,  vegurinn  jeg  er, 
sá  vegur,  sem  að  liggur  guðs  til  hæða; 
en  svo  þjer  getið  ratað  rjettan  veg, 
þá  reynið  götu  sannleikans  að  þræða; 
og  leiðin  sú  er  eigi  óttaleg, 
ei  yður  látið  dauðans  skugga  hræða, 


I 


257 


því  jeg  cr  Ijós  á  lífsins  dimmu  brautum 
og  lífið  sjálft  i  öilum  dauðans  þrautum." 

„Nú  suða  tekur  svalur  nætur  blær, 

vjcr  sjáura  hann  ei,  glöggt  þó  til  hans  finnum. 

Eri  annar  Jjúfur  andi  hjcr  er  nær, 

úr  æðri  kominn  himinsælu-kynnum. 

Hann  heimurinn  ei  heldur  skvnjað  fær, 

þótt  hjer  hann  svifl  títt  og  mörgum  sianum. 

Það  sannleikans  or  unaðsbliður  andi, 

að  ofan  svifinn  guðs  frá  dýrðarlandi." 

„Á  grundu  blika  daggar-tária  tær, 

cn  tára-döggin  skin  á  yðar  hvörmum. 

En  daggar-tár  og  tára-döggiii  skær, 

er  tindrar  nú,  mun  þorna'  af  geislum  vörmum, 

Því  látið  huggast,  sóliu  síi  er  nær, 

er  sendi  jeg  að  eyða  þessum  hörmum. 

Upp  sólin  rís  úr  hafsins  huldum  bárum, 

og  huggariun  mun  konia'  og  eyða  tárum." 

Hjer  er  svo  kyrrt,  þvi  nú  er  komin  nótt, 
það  nær  ei  til  vor  heimsins  þungi  kliður. 
En  varið  yður  þótt  haun  hafl  hljótt, 
því  heimsins  aldrei  reynist  tryggur  friður. 
Hjá  einum  mjer  er  milt  og  blítt  og  rótt; 
í  mínu  nafni  friður  sje  með  yður. 
Ef  hrellist  þjer  í  heimsins  ströngu  striði 
þá  stilli  hjörtun  friður  minn  hinn  blíði." 

„Hjer  blómgast  vintrjeð ;  viður  sá  jeg  er, 
er  vin  og  aldin  lifsins  heti  borið. 

BibUuljóö  lí.  17 


258 

Á  góðum  stofni  greinar  verðið  þjer, 
svo  góðan  ávöxt  fái  menn  upp  skorið; 
þjer  að  eins  berið  ávöxt  þann  af  mjer;  — 
og  einhvern  tíma  hverfur  lífsins  vorið. 
Á  lífsins  vintrje  grænar  greinar  verið 
og  góðan  ávöxt  þjer  til  lífsins  berið." 

„Nú  verður  þetta  víntrje  höggvið  senn; 
hvað  verða  mun  þá  um  þá  grönnu  kvisti? 
Ó  haldið  fast  við  höggna  stofninn  enn 
og  höggvast  aldrei  látið  burt  frá  Kristi. 
Og  haldið  saman,  elskið  alla  menn 
sem  yður  jeg,  hinn  síðasti  og  fyrsti. 
Þjer  eruð  mínir  vinir,  veiku  greinar! 
ó  verið  ætíð  mínir  lærisveinar." 

„Fyrst  græna  trjeð  er  höggvið  niður  hjer, 
hvort  höggva  menn  þá  eigi  greinar  eikar? 
Og  fyrst  hin  bjarta  sólin  sigin  cr, 
hvort  síður  inunu  hverfa  stjörnur  bleikar? 
E'yrst  heimurinn  ei  hlífa  kunni  mjer, 
þá  hirða  mun  hann  lítt  um  jurtir  veikar. 
Hann  hatar  mig,  hann  hatar  mig  án  saka, 
og  hiutdeild  í  því  verðið  þjer  að  taka." 

„Um  sólu  vitnar  svalur  næturblær, 

um  sólu  vitnar  næturdöggin  blíða, 

því  hefði  hjer  ei  sólin  skinið  skær, 

þá  skini'  ei  dögg,  nje  finndist  golan  þíða. 

Um  mig  svo  vitna  tárin  yðar  tær, 

er  takið  þjer  við  heimsius  þraut  að  stríða. 


259 

En  fe^urst  vitnar  um  mig  aTidinn  hreini, 
er  upp  er  risin  sól  úr  dauOans  leyni." 

„Pað  cr  til  góðs  að  hnígi  sól  í  sæ 
og  sumar  líði,'  og  komi  nótt  og  vetur, 
því  væri'  á  jörðu  sól  og  sumar  æ 
og  sifellt  starf,  það  færi  naumast  betur. 
En  nú  er  hvíld  í  næturinnar  blæ, 
svo  náttúran  sig  aptur  tekið  getur. 
EÍDS  er  það  gott  að  jeg  til  heljar  hnígi, 
svo  huggarinn  úr  nætur  djúpi  stigi." 

„Það  er  svo  margt,  sem  enn  er  ógjört  hjer, 
er  ai)tansólin  björt  til  viðar  hnigur. 
En  eigi  sifellt  unnið  getið  þjer, 
þvi  cr  það  gott,  að  dúr  á  augu  sígur. 
Það  er  svo  margt,  sem  ógjört  er  af  mjer, 
er  allt  má  bíða  ný  unz  sól  upp  stigur. 
Að  sinni  meira  3'ður  fært  er  eigi, 
en  aptur  birtir  til  með  nýjum  degi " 

„Nú  innan  skamms  er  úti  þcssi  nótt, 

og  aptur  röðull  skin,  er  hvarf  i  æginn. 

Eq  innan  skamms  hann  aptur  hverfur  skjótt 

og  aptur  hnígur  röðullinn  í  sæinn. 

Og  innan  skamms  er  énn  burt  myrkrið  hljótt 

og  enn  vjer  lítum  skína  bjartan  daginn. 

Svo  innan  skamms  þjer  ei  um  stund  mig  sjáið, 

en  innan  skamms  á  ný  mig  lita  fáið.-' 

„Pá  syrtir  að  er  sólin  hverfur  byggð; 

17* 


260 

minn  svoinahópnr,  ver  þó  eigi  hræddur. 
Þá  konan  fæða  skal  hún  héfur  hrj^ggð, 
cn  hjartað  gleðst,  er  maðurinn  er  fæddur. 
Eins  syrgið  þjer,  er  sól  er  horfln  skyggð ; 
en  sólarljóminn  aptur  verður  glæddur, 
í  hjörtum  j'ðar  frið  og  fögnuð  vekur, 
þann  fögnuð,  sem  ei  nokkur  burtu  tekur." 

„Nú  yðar  kveldbæn  Ijúfa  lesið  þjer, 

hún  líður  upp  til  guðs  í  næturblænum. 

Til  himins  nafn  mitt  næturgolan  ber, 

ó  nefnið  mig  í  öllum  yðar  bænum. 

Og  faðir  vor,  scm  hæst  á  himnum  er, 

hann  heyrir  oss,  er  upp  til  hans  vjcr  mænum. 

Ó  biðjið  hann  mcð  barnsins  Ijúfu  geði, 

þjcr  börnin  góð,  svo  fullkomnist  vor  gleði." 

„Sú  kemur  tíð,  já  komin  þegar  er, 

mín  kæru  börn,  að  hljótum  vjer  að  skilja. 

í  allar  heimsins  áttir  tvistrizt  þjer, 

og  einan  látið  mig,  að  drottins  vilja; 

en  þó  er  eg  ei  cinn,  guð  tylgir  mjer, 

hans  auglit  blítt  mjcr  nokkuð  kann  ei  dylja. 

Sá  er  ci  einn,  er  fylgir  faðir  blíður, 

er  frelsar  börnin  sín  er  mest  á  ríður.*' 

„Nú  hef  jeg  talað.     Tíðin  liður  ótt; 

jeg  talað  hef,  svo  frið  l)jcr  hafa  kunnið. 

í  veröld  yður  verður  þó  ei  rótt, 

en  verið  hressir,  jeg  hef  sigur  unnið. 

Nú  fer  jeg  heim  til  guðs  mins.     Góða  nótt! 


261 


sjá,  glas  mms  lífs  nú  þegar  út  er  runnið. 
Nú  liíið  þjcr,  —  nú  mier  er  mál  að  deyja, 
nú  mælið  þjer,  —  þvi  nú  verð  jeg  að  þegja." 

Og  Jesús  þagði.     Hann  var  orðinn  einn, 

en  einn  ei  þó,  þvi  guð  var  honum  nærri. 

Þar  3'íir  drottins  hvelfdist  faðmur  hreinn 

í  heiði  nætur,  dagsins  Ijóma  skærri. 

Nú  var  hann  glaður;  geig  hann  fann  ei   neinn, 

því  guð  var  nær,  þótt  aðrir  væri  fjarri. 

Og  andi  hans  við  anda  guðs  fór  tala; 

og  öll  sig  hneigðu  Ijósin  himinsala. 


Bæii  Jesii. 

í.Tóh.  17.) 


Himneski  faðir, 

heimsins  úr  dölum 

hef  jeg  nú  augun  í  hæðir  til  þín. 

Ljúk  þú  upp,  faðir, 

Ijósanna  sölum; 

himininn  opinn  i  anda  mjer  sý'n! 

Aldanna  faðir, 

ævin  er  liðin; 

tíminn  er  kominn,  að  kvoðji  jeg  hjer. 

Langar  mig,  faðir, 

Ijósið  og  friðinn 

aptur  að  fá,  sem  jeg  átti  hjá  þjer! 


262 

Eilííi  faðir 

eilífðarinnar, 

cilífa  lífið  þitt  í  mjer  jcí^  hcf. 

Minnist  jeg-,  faðir 

niiskunnar  þinnar; 

cilífa  lífið  mitt  öllum  jcg  gef! 

Alvaldi  faðir, 

allsherjar-kraptur, 

eg  heíi  lokið  við  ævinnar  starf. 

Vcit  mjer  níi,  faðir, 

vegsemd  þá  aptur, 

sem  jeg  hef  fengið  í  eilífan  arf! 

Alskyg^ni  faðir, 

éi  er  þjcr  dulið: 

jeg  hcfi  boðað  þitt  blessaða  orð. 

Láttu  það,  faðir, 

lengur  ei  hulið; 

gef  að  það  upplj^si  gjörvalla  storð! 

Alvitri  faðir, 

einkum  þá  smáu 

visdómur  þinn  hefur  valið  úr  hcim. 

Birti'  eg  þeim,  faðir, 

boðin  þiu  háu; 

þeir  hafa  trúað  og  tekið  við  þcim! 

Algóði  faðir, 
armana  þína 
breið  þú  sem  gcisla'  yfir  gjörvalla  jörð. 


263 

Ástkæri  faðir, 

ástvini  mína 

blessa  þó  einkum  af  barnanna  hjörð! 

Líknsami  faðir, 

lifandi  í  heimi 

verð  jeg  ei  lengur  að  veita  þeim  lið. 

Hjálpa  þeim,  faðir, 

hönd  þín  þá  geyrai 

ætíð  að  sjeu  þeir  eitt  eins  og  við. 

Náðugi  faðir, 

nú  fer  jeg  hjeðan; 

tak  mig  af  jörðunni'  í  himininn  heim. 

Vertu  þeim,  faðir, 

vinur  á  meðan; 

tak  þá  ei  burt,  en  við  grandi  þá  gejan! 

Heilagi  faðir, 

helga  þá  sjálfur. 

Orð  þitt  er  sannleikur,  andi  og  líf. 

Helga  það,  faðir, 

heimsins  um  álfur. 

Allra  til  sannleikans  hjörtu  þú  hríf! 

Trúfasti  faðir, 

trúa  lát  alla 

þú  hafir  sent  mig  og  þá  hafl'  eg  sent. 

Alla  þá,  faðir, 

á  þig  er  kalla, 

heyra  lát  orð  þau,  er  hafa  þeir  kennt! 


264 

Rjcttláti  friðir, 

reiðstu  þeim  ckki, 

hcimurÍDn  blindur  þótt  hafni  þjcr  títt. 

Ást  þina,  faðir, 

eilifa'  eo-  þckki ; 

auglit  þitt  skin  oss  svo  ununar  blitt! 

Dýrðlcgi  fuðir. 

d^Tðina  þina 

gafst  þú  mjcr  f^T,  en  jcg  g.if  hana  þcim. 

Láttu  þcim,  faðir, 

Ijó.sið  þitt  skína. 

Lcið  þá,  ó  drottinn,  1  dýrðina  heim! 

Blessaði  faðir, 

börnunum  þínum 

auglýst  jeg  heii  þitt  allsherjarráð. 

Vertu  þeim  faðir 

vinunum  mínum ; 

í  þeim  og  með  þcim  sjo  ást  þín  og  náð, 

Ljósanna  faðir, 

iiðin  cr  stundÍD. 

Leið  mig  um  dauðann  í  Ijósið  til  þín. 

Gcf  þú  mjcr,  faðir, 

glcðinnar  fundinn, 

ástvina  fundinn,  sem  aldregi  dvín! 


265 

Jesús  í  Getsemane. 

(Matt.  26.,  Mark.  14.,  Lúk.  22.,  Jóh.  is.) 

Nú  felur  sólin  sig  að  baki  fjalla 
og  svörtu  tjaldar  næturhirainn  skír; 
nú  byrgir  nóttin  ásýnd  jarðar  alla 
og  allt  sig  hljótt  í  sorgarklæði  býr. 
En  gegnum  myrkrið  get  jeg  sjeð  í  anda 
i  gegnum  tíð  og  rúm  til  Austurlanda. 

Þar  fyrir  löngu'  er  hnigin  sól  í  hafið, 

það  húmar  yíir  Jerúsalems-borg. 

Og  skýin  gráta,  gras  er  tárum  kaíið 

og  gjörvöll  náttúran  sig  býr  i  sorg. 

En  innr  i  höllum  gjalla  gleðilæti, 

þar  glymur  hlátur,  söngur  þys  og  kæti. 

Par  glatt  er  mjög,  þar  glóir  vín  í  skálum, 
úr  gullnum  kerum  flóir  yflr  borð; 
þar  situr  göfug  sveit  að  drykkjumálum ; 
við  sumbl  og  leik,  með  guðlöstunarorð. 
Þeim  er  svo  glatt  i  geði"  á  þessu  kveldi, 
þvi  guðs  son  telja-þeir  i  sínu  veldi. 

Og  hinir,  sem  ci  svikaráðin  þekkja, 

þeir  samgleðjast,  og  vita  þó  ei  neitt; 

þeir  láta  sig  af  gleðiglaumnum  blekkja 

og  gildir  einu,  bara  nóg  sje  veitt. 

Þeir  hlægja,  drekka,  dansa,  leika"  og  syngja 

og  dýrum  skálum  hver  við  annan  klingja. 

Þá  kallar  einn  upp:  „Lifi  Jesús  lengi; 


266 


mjer  lízt  nú  bezt  vjer  drekkum  minni  hans ; 

nú  spámaður  er  slíkur  uppi  engi, 

hvort  er  hann  það  ei?"  „Jú,"  kvað  fjöldi  manns. 

Um  allan  salinn  kvað  við  kuldahlátur, 

í  kyrrum  lundi  bak  við  heyrðist  grátur. 

En  meðan  hjer  var  fullt  af  glaum  og  gleði 

þá  gengur  Jesús  austur  fyrir  borg. 

Ó  þá  var  honum  eigi  glatt  í  geði, 

hann  gjörla  skildi  náttúrunnar  sorg. 

Hann  vissi',  að  stundin  var  nú  komin  nærri, 

og  vildi  þá  ei  sjálfur  standa  fjarri. 

Þá  Jakob  eldra,  Jóhannes  og  Pjetur 
þá  Jesús  með  sjer  yfir  Kedron  fjekk,  — 
þá  lærisveina',  cr  mest  hann  ætíð  metur,  — 
og  með  þeim  burt  til  Olívetí  gekk. 
í  Getsemane-garði'  hann  staðar  nemur, 
að  gráta  þar  og  biðja',  unz  stundin  kemur. 

Þar  voru  margar  eikur  yndislegar 

í  aldinreit  sem  fyr  i  paradís; 

þar  smjörvið  sífellt  sjá  má  annars  vegar, 

þar  sýprusviður  hinum  megin  rís; 

þau  geymdu  blóm  und  laufi  lima  sinna; 

var  lífsins  trje  þá  hvergi  þar  að  finna? 

Þar  settist  Jesús  undir  grænum  greinum, 
þeim  glaumi  fjær,  er  ríkti'  í  hárri  borg. 
Nú  var  hann  einn  með  Ijúfum  lærisveinum, 
hans  lund  var  bljúg,  en  þungsem  bjarg  var  sorg; 


267 

því  ógnar  harmur  hafði  Jcsúm  lostið, 
svo  hjartað  nærri  var  af  þunga  brostið. 

Sem  þá  er  hafsins  ógnaröldur  falla 

í  ofsaroki  lágar  strenclur  á, 

þá  syjiá  og  lesti  sá  hann  mannkyns  alla 

á  sig  að  ráðast,  varnarlausan  þá. 

Þá  stóð  hann  upp  og  steinsnar  eitt  gekk  þaðan, 

í  stórri  dauðans  neyð  þá  hryggur  kvað  hann: 

„Sál  mín  er  hrygg,  já  hrygg  allt  i  dauða, 
er  hugsa  jeg  til  þeirra  skelfingar  nauða, 
yfir  er  vofa  með  voðalegt  hel. 
Sitjið  hjer,  bíðið  og  biðjið  og  vakið, 
bjartan  guðs  lifanda  herskrúða  takið. 

Tæp  er  tið, 

stutt  er  stríð, 

ó  stríðið  því  vel." 

„Komin  er  stund,  —  stund  kvaianna  minna. 
kann  jeg  þá  alls  enga  hugsvölun  finna? 
get  jeg  ei  mýkt  þá  hins  mildasta  lund'? 
Hjcr  fcll  jeg  enn  niðuf  á  ásjónu  mína, 
ákalla,  faðir  minn,  líknsemi  þína: 

0  ef  má 

hverfl  hjá 

sú  hörmungastund!" 

,.Hcyr  mig,  ó  hej'r,  minn  himncski  faðir. 
hjarta  sem  mildiríkt  opinbcraðir! 
Hefur  þú  kvalanna  kalcik  mjer  fyllt? 


268 


Tak  þú  hann,  faðir,  jeg  treysti  mjcr  ekki 

að  tæma"  hann  í  botn,  þótt  jeg  úr  honum  drckki. 

Engan  veg 

eins  og  jeg, 

en  cins  og  þú  vilt." 

En  þar  var  steinsbljóð,  enginn  minnsti  óraur, 
og  ckkert  teikn,  er  vcrið  gæti  svar. 
En  órjúfandi  harður  dauðadómur 
með  dauðaþögn  þá  honum  birtur  var. 
Nú  þegir  Kedron,  þöglar  cikur  standa, 
nú  þorir  varla  náttúran  að  anda. 

Pá  gcngur  Jcsús  burt  til  sveina  sinna, 
cr  sjálfur  steinsnar  hafði'  hann  vikið  frá; 
þar  hyggst  hann  nokkra  hugsvölun  að  flnna, 
cn  hæpið  er  að  reiða  sig  á  þá. 
Hann  við  því  bjóst  að  flnna  þá  á  fótum. 
en  fast  þcir  sváfu  þar  und  viðar  rótum. 

Hann  vakti  þá  og  svo  við  Fjetur  sagði: 
„Hví  sefur  þúý  er  tíð  að  fcsta  blund? 
manstu'  ci  hvað  fyr  jeg  fyrir  yður  lagði? 
en  fjckkstu  þá  ei  vakað  eina  stundr' 
Ó  vakið,  sveinar,  stutt  er  stund  að  líða, 
nú  stórtíðinda  langt  cr  ei  að  bíða." 

En  þá  við  Jcsúm  sagði  Símon  Pjetur: 
„Nú  svefns  að  ujóta  mátt  þú  unna  mjer. 
Ver  kátur,  hcrra,  greiðzt  úr  öllu  getur, 
því  góðan  draum  hef  jeg  að  segja  þjer. 


269 

Sá  drauiniir  veit  jeg  það  að  TnuTii  þýða, 
að  þinnar  tignar  muni  skammt  að  bíða." 

„Mjer  virtist  þú  í  háu  sæti  sitja 
með  sigurskrúð  og  djásn  um  höfuðið. 
Mjor  þótti  mikill  fjöldi  fólks  þín  vitja, 
þar  flykktust  allir  kringuni  hásætið. 
Um  allt  þar  sló  af  rauðu  gulli  roða, 
það  riki  þitt  og  konungstign  mun  boða." 

„Pann  draum",  kvað  Jesús,  „eg  hygg  annað  þýða: 

Mín  upphefð  verður  fyrst  á  krossins  trje; 

það  verður  hástóll;  —  hefðardjásnið  fríða 

og  heiðursteiknin  munu  kals  og  spje; 

og  þar  sem  allt  í  rauða  gulli  glóði, 

þar  get  eg  jörðin  verði  driíin  blóði." 

„Sjá  hversu  valt  er  veröldinni'  að  treysta, 
á  vopnum  hennar  fæst  ei  nokkurt  hljc; 
æ  vakir  hættan,  heimurinn  vill  freista, 
on  hold  er  veikt,  þótt  andinn  sterkur  sje. 
Því  ríður  á  að  biðja  vel  og  vaka, 
þótt  veikt  sje  holdið,  þá  mun  ekki  saka." 

Þá  gekk  hann  aptur  burt  frá  sínum  sveinum, 
i  sama  stað  hann  hryggur  niður  kraup. 
Hans  andvörp  heyrðust  óma'  i  viðargreinum, 
og  ofan  tár  af  hverju  blaði  draup, 
er  annað  sinn  hann  bað  sinn  föður  blíða, 
að  bikar  þessi  mætti  hjá  sjer  líða: 

„Heyr  mig,  ó  heyr,  minn  himneski  faðir, 


270 


hjarta  sem  mildiríkt  opinberaðir! 

Hefurðu  kvalanna  kaleik  iiijor  fyllt? 

Tak  þíi  hann,  faðir,  jeg  treysti  mjer  ekki 

að  tæina'  hann  í  botn,  þótt  jeg  úr  honum  drckki. 

Engan  veg 

eins  og  jeg. 

en  eins  og  þú  vilt." 

Hvað  niðar  þar  svo  undarleguui  ómi? 
mun  einhver  svara  honumV     Þei,  þei,  þci ! 
Nci,  dökkur  lækur  dimnium  hvislar  rómi 
hans  dauðafregn,  guðs  afsvar:  Nei,  nei,  noi! 
,,Nei,"   „nei,"  þá  grös  og  grundir  undir  taka, 
og  gegnum  loptið  kcmur     „nei"  til  baka. 

Þá  gekk  hann  aptur  burt  til  sinna  sveina. 
Þeir  sváfu  fast  á  n}^  und  dimnium  meið; 
þar  hvíldu  þeir  í  skjóli  grænna  greina, 
en  gáðu'  ei  neitt  hvað  herra  sínuin  leið. 
Á  hjörtum  þeirra  hvíldi  dauðadrungi, 
á  döpur  augu  hníginn  svefns  var  þungi. 

Þá  vekur  Jesús  þá  af  dauðadvala, 

en  drungi  hvílir  enn  þá  yíir  þeim ; 

þeir  vita'  í  fyrstu  varla  hvað  þeir  tala, 

þeir  virðast  komnir  sem  í  annan  heim. 

En  Jakob  fyrstur  þá  úr  roti  raknar 

og  ráða  biður  drauni  sinn  er  hann  vaknar. 

„Jeg  þóttist  staddur  hjer  á  nokkruin  hæðum," 
tók  hann  til  orða,  —  „bænum  norður  frá. 


271 

Mjer  þótti  sem  vjer  saman  margir  stæðum, 
þú  sjálfur  hæst,  og  fjölili  mauns  þar  hjá. 
í  kring  þar  litið  varð  mjer  alla  vega, 
þá  við  mjer  þótti  bregða  kynjalega." 

„Mjer  þótti  landið  laugað  allt  í  blóði, 
úr  lopti  myrku  streyradi  drejTa  skúr. 
og  dreyrrauð  aldan  yíir  fjöllin  flóði, 
en  fölur  máni  gægðist  skýjum  úr; 
og  himinstjörnur  síðast  loit  jeg  sökkva 
og  sól  og  tungl  í  undirhvelfing  dökkva." 

„Hægt  cr,"  kvað   Jesús,  ,,þennan  draum  að  þýða, 

ei  þig  sem  Pjetur  drej^rair  undir  rós. 

0  takið  eptir,  ei  raun  laugt  ura  líða 

unz  litast  blóði  jörð  og  sortnar  Ijós. 

Eq  ura  frara  allt  þess  gætið  vol  að  vaka, 

þá  vona  jeg  að  yður  rauni'  ei  saka." 

Þá  gekk  hann  aptur  burt  frá  sveinum  sviunum, 
í  sama  stað  hann  lagðist  enn  á  bæn. 
Blóðsveita-dögg  þá  draup  af  fölura  kinnum, 
í  dreyra  rauðura  laugast  foldin  græn. 
Svo  heitt  og  fast  hann  bað  sinn  föður  bliða, 
að  bikar  þessi  raætti  hjá  sjer  líða: 

„Heyr  mig,  ó  heyr,  minn  himneski  faðir, 

hjarta  sem  raildirikt  opinberaðir! 

Hefurðu  kvalanna  kaleik  rajer  fyllt? 

Tak  þú  hann,  faðir,  jeg  treysti  nijer  ekki 

að  tæma'  hann  í  botn,  þótt  jeg  úr  honum  drekki. 


272 

Eng'aii  veg 

þó  eins  og  je^, 

eu  eins  og  þú  vilt." 

„Eins  og  þú  vilt",  þá  undir  tók  í  runni, 

„eins  og  þú  vilt",  þá  grundin  undir  kvað. 

Það  undir  kvað  í  allri  náttúruuni, 

en  ei  fjokkst  svar  til  þess,  or  Jesús  bað. 

Mun  sá,  er  skapað  hefur  óm  og  eyra, 

þá  ekki  sjálfur  kveinstaf  barns  síns  heyra? 

Þá  hrukku  tár  af  hvörmuin  Jesú  skirum, 
en  hvert  varð  jafnskjótt  perla  krystalltær, 
cn  hver  cin  perla'  á  drottins  vöngum  dýrum 
varð  dýrðleg  stjarna,  hrein  og  logaskær. 
IJr  hvcrju  tári  Jesú  heill  varð  hcimur; 
ó  hvilík  náðar  undradjúp  og  gcimur. 

Þá  rofar  til,  á  háum  himinboga 

i  heiði  nætur  skína  stjörnur  þá, 

á  bak  við  skýin  æ  þær  uppi  loga 

sem  augu  guðs,  er  gegnum  myrkrin  sjá. 

Sjá  augu  guðs  þar  uppi  dýrðleg  störðu 

og  allt  það  sáu',  er  við  bar  hjer  á  jörðu. 

6  hvað  er  þctta?  hvaða  Ijós  er  þarna? 
það  hrapa  sýndist  stjarna  logaskær. 
Fjell  þar  af  himni  herrans  giptustjarna? 
Nei,  hingað  berst  hún,  færist  nær  og  nær. 
Það  er  ei  stjarna",  en  eugill  undrafríður, 
er  ofan  til  hans  þar  í  garðinn  líður. 


■2Ti 


Við  Jesúm  kvað  hann  yndislegum  ómi : 
„Þín  andvörp  heyrir  blíður  faðir  þinn; 
þó  verður  eigi  raskað  dauðadómi, 
með  dauða  þínum  frelsast  heimurinn. 
Gleðst  þú  við  það,  að  frelsi  þar  af  íiýtur 
og  fjöldi  raanna  sáluhjálpar  nýtur." 

Svo  raælti  hann  og  hvarf  í  burtu  síðan 
scm  hinnsti  geisli'  af  burtrennandi  sól. 
En  Jesús  horfði  himin  upp  i  viðan 
og  hag  sinn  allan  sjálfum  guði  fól. 
Sorg  var  úr  huga,  harmur  burtu  ílúian, 
nú  hel  að  liða  var  hann  undir  búinn. 

Hann  rainntist  glöggt  hvað  mannk3''n  átti'  að  líða, 
hann  rainntist  glöggt,  hann  átti'  að  frelsa  það; 
nú  vildi'  hann  fús  og  feginn  dauðann  bíða, 
svo  frelsi  manua  gæti'  hann  afrekað. 
Nú  var  hann  hraustur,  hress  og  glaður  í  anda, 
nú  hræddist  hann  ei  píslir  sinna  fjanda. 

Og  ennþá  burt  til  sveina  svo  hann  gengur; 
unn  sváfu  þeir,  en  skjótt  hann  vakti  þá: 
„Pað  nóg  er  sofið,—  sofið  ekki  lengur, 
því  svikarinn  er  ekki  langt  hjer  frá."   — 
En  jafnskjótt  sera  þá  Jesús  bliður  vekur 
þá  Jóhannes  við  hann  til  orða  tekur. 

„Mig  dreyradi,  herra,  draura  mian  vil  jeg  segja 
þjer,  drottinn  minn,  ef  hlusta  vilt  þú  á. 
Mjer  þótti'  úr  hafi  lyptast  lítil  eyja 

Biblluljóö  II.  lÖ 


274 


hjer  langt  í  burtu,  ströndum  vestur  frá. 
Eg  þóttist  komiuu  þar  á  grundu  fríða, 
og  þaðan  sá  jeg  út  um  geiminn  víða." 

„Þá  sá  jeg  borg  á  víðum  völlum  standa, 

er  var  svo  stór  að  út  yíir  ei  sá. 

Jeg  þóttist  sjá  þar  þjóðir  allra  landa 

svo  þjett  að  tölu  varð  ei  komið  á. 

Þar  hejTði'  eg  margskyns  glaum  og  gleðilæti 

og  guðlaus  orð  og  syndsamlega  kæti." 

„Þá  varð  mjer  litið  lopts  í  geiminn  víða, 
þar  logarauðum  bjarma"  á  skýin  sló; 
þar  leit  jeg  fjóra  röska  kappa  ríða 
á  rauðum,  livítum,  svörtum,  bleikum  jó. 
þar  einn  bar  sverð,  en  annar  boga"  i  hendi, 
þar  einn  á  metum  hjelt,  en  fjórði  vendi." 

„Þar  heyrði'  eg  ótal  hvella  lúðra  gjalla, 
þá  hrundi  borgin  og  varð  rúst  ein  tóm. 
Mjer  englar  þóttu  þrumröddu  kalla 
og  þjóðum  öllum  stefna  fyrir  dóm. 
Pá  sprungu  stjörnur,  hrundi  sól  1  haíið 
og  himinn  varð  sem  bókfell  saman  vaíið." 

„Þá  leit  jeg  borg  á  himni,  geislum  glæsta; 
þar  guð  hjelt  sjálfur  allra  dóma  þing. 
Þar  saklaust  lamb  jeg  sá  við  stól  hins  hæsta 
og  sveitir  Ijússins  barna  standa'  í  kring. 
Öil  hjurð  guðs  söug  þar  uuaðslegum  ómi 
guðs  eilift  lof  i  fögrum  helgidómi." 


275 


Svo  Jóhanncs  þá  Jesú  draurainn  sagði, 
cu  Jafnframt  einnig  haus  um  ráðning  bað; 
on  Jesús  fyrst  við  þeirri  spurning  þagði, 
er  þá  var  drottins  ráð  ei  fuUkomnað. 
Á  vörum  hans  Ijek  brosið  bliða'  og  skæra 
og  blitt  hann  kvað  við  lærisveininn  kæra: 

„Ei  nú  er  tími  þennan  draum  að  þýða, 
en  þú  munt  siðar  meiri  vitrun  fá. 
Með  þolinmæði  bezt  er  þjer  að  biða 
unz  birtast  íleiri  dýrðarundur  há.  — 
Nú  vil  jeg  mínum  lærisveinum  lofa 
um  litla  stund,  ef  kostur  er,  að  sofa." 

Peir  láta  þetta  sjer  ei  segja  tvisvar, 

og  sofna  skiótt  og  festa  væran  blund. 

Það  sá  ei  á  þeir  sofið  hefðu  þrisvar 

hið  sama  kveld,  og  hvcrt  sinn  nokkra  stund. 

En  Jesús  vakir  einn  i  garði  grænum, 

til  guðs  hans  andvörp  stiga  í  næturblænum. 

Hvað?  Fyrir  augun  bregður  björtum  glampa. 
Mun  bjartur  engill  kominu  aptur  þar? 
Nei,  það  er  að  eins  Ijós  af  næturlampa, 
er  lýsir  þar  á  bak  við  eikurnar. 
Það  heyrist  mannamál  og  vopna  þytur 
á  milli  trjánna.  Kyr  þó  Jesús  situr. 

Þar  drífa  Jcsú  fjandmenn  hans  til  fundar 

með  fjölda  liðs  og  mikinn  vopnagný, 

sem  blóðþyrst  vargamcrgð  úr  skógi  skundar, 


276 


að  skelfa  meinlaust  lamb  og  bana  því. 

Með  blj^sum,  forkum,  sverðum,  sveðjum,  stingjum 

guðs  saklaust  lamb  þeir  flykkjast  þar  í  kringum. 

„Hvers  leitið  þjer?*'  þá  sjálfiir  Jesús  sagði 

við  sveina  hóp,  er  ófriðlega  Ijet. 

Þeir  kváðu  jafnskjótt  —  Júdas  sneiptur  þagði  — 

„Að  Jesú  leitum  vjer  frá  Xasaret." 

Þá  hefði  máske  mátt  í  burtu  leynast, 

en  mönnum  vildi'  hann  trúr  til  enda  reynast. 

„Sjá,  eg  er  hann",  þá  aptur  Jesús  sagði, 
en  öllum  svo  við  þessa  játning  brá, 
að  hrukku  þeir  á  hæl  á  augabragði 
og  hnigu  niður  líkt  og  slegin  strá.  — 
Ó  herra,  jeg  má  hníga  niður  líka 
er  hugsa  jeg  um  guðdóms-játning  slíka 

En  upp  þeir  standa'  og  herrann  höndum  taka 
og  hneppa'  í  dróma"  að  bending  svikarans. 
En  augu  guðs  á  háum  himni  vaka 
og  horfa  niður*  á  svik  og  vonzku  manns. 
„ó  vei!  ó  vei!"  þá  veikum  hrikti'  í  greinum. 
„Ó  vei!  vei!  vei!"  þá  brast  í  hörðum  steinum. 


Það  frítt  er  enn  i  Getsemane-garði, 

þótt  gengið  mjög  sje  dýrð  hins  helga  lands, 

því  blett  þann  „hulinn  verndarkraptur"'  varði, 

er  vökvaðist  af  blóði  lausnarans; 

og  þar  sem  fyr  hans  dreyrasveiti  dundi, 

nú  dýrðleg  vaxa  blóm  í  helgum  luDdi. 


277 

Afiieitiiii  Pjetiirs. 

(Matt.  26.,  Mark    14.,  Lúk.  22.,  J6h.  18.) 

Það  er  svo  dimint  og  kalt  í  kveld, 
þó  kveykt  er  hjer  upp  bál: 
Jeg  sezt  við  guðs  míns  ástareld, 
að  orna'  og  lýsa  sál. 
Við  þetta  Ijós,  við  þennan  yl 
upp  þiðnar  hjartað  kalt; 
við  þessa  birtu  birtir  til 
og  betur  sjást  á  mörgu  skil, 
þótt  ei  vjer  skiljum  allt. 

Ef  lítum  vjer  í  Ijósi  því 

á  lífsins  veiku  böm, 

vjer  ráðum  gátur  ýmsar  í 

og  ýmsu  finnum  vörn. 

Vjer  skoðum  margt  sem  svarta  synd 

er  sortinn  skyggir  á; 

en  speglist  það  í  lífsins  lind, 

í  Ijósi  guðs,  hans  eigin  mynd 

þó  má  í  mörgu  sjá. 

í  Ijósi  því  ef  lítur  öld 

á  lærisveininn  þann, 

er  fyrrum  Jesú  kvalakvöld 

ei  kannaðist  við  hann, 

ei  mundi  hann  svo  dæmdur  djarft 

sem  dæmir  margur  nú; 

þú  dæmdir  varla  hann  svo  hart, 


278 

sem  hafði  svo  til  kosta  marfft 
og  miklu  meir  en  þú. 

Hann  segja  flestir  forvitinn, 

er  fylgja  Jesú  vann. 

Hver  vill  ei  feginn  vita'  um  sinn 

hvað  verða  mun  um  hann? 

Menn  segja'  hann  lenti'  í  solli'  og  glaura; 

það  sakaði'  ekki  hót. 

Er  betra'  að  liggja'  í  lötum  draum 

cn  lífsins  fleygja  sjer  í  straum 

og  reyna'  að  rísa  mót? 

Menn  bera'  á  Pjetur  bleyðiorð, 

þótt  bera  vildi  hlíf 

Hvcr  vill  ei  feginn  firrast  morð? 

og  flestir  kjósa  líf 

Ef  hefði'  hann  sagt  til  sin  þá  strax 

þá  sýndist  úti'  um  hann; 

þá  gat  hann  eigi  leitað  lags 

nje  lengur  verið  þá  til  taks, 

að  leysa  lausnarann. 

Hann  hafði  opt  og  einatt  sýnt 
að  ei  hann  hugdirfð  brast. 
Þá  aðrir  höfðu  hjarta  týnt 
hjelt  hann  við  .Tesnm  fast. 
Þá  Jcsú  snerist  fólkið  frá 
og  fjöldamargur  sveinn, 
þá  kyr  var  Pjetur  honum  hjá, 


279 

því  „hvert  skal  ílýja"?  kvað  hann  þá, 
„þú  lífsins  orð  átt  einn." 

Ei  huglaus  var  hann  heldur  þá 
er  hann  í  vatnið  stökk; 
o^  þó  að  honum  hlekktist  á, 
ei  hann  til  botns  þó  sökk. 
Hans  trú  ei  sterk  að  vísu  var, 
þó  var  það  einlæg  trú, 
að  fleygja  sjer  í  saltan  niar, 
er  sá  hann  Jesúm  ganga  þar. 
Slíkt  naumast  þyrðir  þú. 

Og  hetjuskap  hann  sýndi  sinn 

er  sverði  fyr  hann  brá, 

er  drottinn  hans  var  handtekinn 

ei  hræddur  var  hann  þá. 

Það  var  ei  rjett  að  reiðahjör, 

þó  röggsamlegt  það  var 

að  leggja'  í  hættu  lif  og  fjör; 

hann  lengi'  ei  var  að  slíðra  dör, 

er  sá  hann  sjer  það  bar. 

Hann  sýndi'  ei  að  eins  mikinn  móð, 

er  mæli  brá  hann  þar; 

hann  vildi  láta  líf  og  blóð 

og  leggja"  í  sölurnar. 

Hann  vildi  Jesú  vera  hjá 

í  vegsemd  Ijóssins  fyr; 

bann  vildi'  ei  Jesú  flýja  frá 


280 

er  fjötur  var  hann  lagður  á 
við  dauðans  mjTkar  d^T. 

Þá  aðrir  Jesú  flýðu  frá, 

ei  flýði  hann  á  braut; 

hann  vildi  sjá  hver  endir  á 

þá  yrði  Jesú  þraut. 

Hann  vild  frelsa  frelsarann, 

ef  færi  sæi'  á  því. 

Vr  fjötrum  vildi'  hann  hrífa  hann, 

hann  hræddist  ekki  nokkurn  mann, 

í  hættu  nú  á  ný. 

í  hallargarðinn  gekk  hann  inn; 
þar  glóð  á  skíðum  brann; 
því  köld  var  nótt  það  sama  sinn 
og  svalt  í  kringum  hann. 
Sem  loginn  heitt  var  hjartablóð, 
en  hönd  sem  nóttin  köld. 
Að  utan  jökull,  innan  glóð 
mcð  ægilegum  svip  hann  stóð 
og  horfði  yfír  öld. 

Þar  sveina  hópur  sat  við  eld, 

og  sig  þeir  vermdu  þar. 

Þó  glottu  þeir  svo  kalt  það  kveld 

og  kalt  und  rifjum  var. 

í  greinum  nætur-golan  hvein, 

í  gusti  þutu  strá. 

En  hærra  inn  við  eldinn  hrein. 


281 

og  ægilegur  bjarmi  skein 
hin  fölu  andlit  á. 

En  Pjetur  eigi  hræddist  hót 

hinn  hræðilega  fans; 

hann  grimmum  augum  glotti  mót, 

er  gutu  þeir  til  hans. 

Hann  djarfur  inn  að  eldi  gekk 

og  orna  tók  sjer  þar; 

hann  sæti  þar  hjá  sveinum  fjekk, 

en  settist  utarlega'  á  bekk 

og  var  um  sig  hann  var. 

Og  allur  þessi  þræla  fans, 

er  þar  við  eldinn  sat, 

var  þá  að  dæma  um  drottin  hans, 

hver  dæmdi  verst  sem  gat; 

þeir  Ijetu  ganga  last  og  níð 

og  lygaróg  um  hann. 

En  Pjetur  þagði  þó  um  hrið 

og  þagga  reyndi  sálar-stríð, 

en  heipt  í  brjósti  brann. 

Á  sjer  hann  gat  ei  setið  þó 

og  sig  gaf  fram  í  tal; 

úr  umræðunum  öllum  dró 

og  ómerkt  kvað  það  hjal. 

Þeir  stórum  augum  horfðu"  á  hann, 

er  hjer  svo  mælti  djarft. 

Peir  eigi  þekktu  þennan  mann, 


/ 


er  þannig  fram  í  taka  vann, 
en  gruna  gjörði  margt. 

Þá  ambátt  mælti  ein  við  hann : 

„Þú  ert  hans  lærisveinn. 

Jeg-  held  jeg  þekki  þennan  mann, 

ei  það  er  annar  neinn." 

En  Pjetur  kvaðst  ei  þekkjaþann, 

og  þrætti  í  lif  og  blóð: 

„Jeg  aldrei  þekkt  hef  þen'nan  mann, 

er  þjer  um  talið;  hver  er  hannV" 

og  stöðugt  á  því  stóð. 

Hann  sá  hjer  lengur  var  ei  vært 

og  vildi  komast  út; 

hann  sá  að  mundi  sjer  ei  fært 

þann  svika'  að  leysa  hnút. 

Að  dyrum  vildi'  hann  þokast  þá, 

en  það  ei  komizt  fjekk; 

þeir  dyrum  honum  hrundu  frá. 

Pá  haninn  gól,  en  Pjetri  brá; 

og  aptur  inn  hann  gekk. 

Þeir  settust  honum  allir  að 

og  um  hann  slógu  hring. 

„Þú  varst  með  Jesú,  þú  varst  það," 

kvað  þyrping  allt  í  kring. 

Því  meir  sem  ysinn  aukast  fór 

því  örari  varð  hann; 

hann  þrætti  fast  og  seinast  sór 


283 

og  sárt  við  lagði  orðin  stór, 
hann  þekti'  ei  þennan  mann. 

Þá  aptur  haninn  óð  sinn  gól, 

því  á  var  liðið  nótt; 

hann  boða  gjörði  bjarta  sól 

og  birta  muncli  skjótt. 

Og  lífsins  sólin  hrein  og  há 

þá  honum  skein  á  raót; 

því  drottinn  leit  svo  Ijúfur  á 

sinn  lærisveininn  kæra  þá, 

með  hýrleg  ástarhót. 

Hver  þolir  móti  sól  að  sjá, 
er  svífur  lopts  um  ból? 
Hví  mátti  Pjetur  þola  þá 
móti  þeirri'  að  horfa  sól. 
Á  kinnar  tárin  hnigu  heit, 
í  hvörmum  birtan  sveið; 
og  geisla  ör  við  hjarta  hneit, 
þá  hann  ei  stóðst  og  undan  leit 
og  meiri  birtu'  ei  beið. 

Hann  minntist  Jesú  orðin  á 

í  aldingarði  fyr. 

Hann  lengur  við  ei  þoldi  þá,. 

en  þegar  stökk  á  djT. 

Hann  vildi  geta  grátið  þar, 

sem  gæti  sjeð  ei  neinn. 

En  hann,  sem  allt  sjer  alstaðar. 


284 

þó  allt  það  sá,  er  hjartað  skar; 
hann  taldi  tár  hans  einn. 

Hvað  grjet  hann  þar?  Hvað  gráta  blóm, 

á  grund  er  döggin  skín? 

Þau  hlýða  lífsins  huldum  dóm, 

en  hann  grjet  örlög  sín. 

Hann  grjet  hvað  þá  hann  veikur  var 

að  vitna  djarft  um  Krist; 

hann  grjet  hvað  lítið  gat  hann  þar. 

hann  grjet,  —  það  ekki  síst  hann  skar,  - 

að  herrann  hafði"  hann  mist. 

Svo  gengur  margur  grátinn  út 

er  góðan  missir  vin, 

og  kveður  hann  með  sorg  og  sút, 

þótt  sólar  Ijómi  skin. 

En  hver  mun  gráta  sína  sekt 

eins  sárt  og  Pjetur  þá? 

Opt  hafði"  hann  vel  sinn  veikleik  þekkt 

og  var  ei  svar  hans  auðmjúklegt: 

„Mjer,  herra,  far  þú  frá." 

Og  hver  vill  Pjetri  hrösun  lá, 

er  hjartans  gott  ber  þel? 

Þótt  honum  nokkuð  yrði  á 

hann  iðraðist  svo  vel. 

Hann  meii'i  hetja  var  en  vjer, 

en  veikt  er  eðli  manns; 

og  hver  mun  geta  hrósað  sjer 


285 

að  hafa'  ei  fallið  miklu  ver 
á  svelli  sannleikans  ?  - 

Þá  haninn  gelur  hinnsta  sinn 

sitt  háa  morgungal 

og  Ijúfar  birtist  lausnarinn 

í  lífsins  hallar  sal 

hann  Ijúfum  augum  lítur  á 

sinn  lærisveininn  þann. 

Hann  grátinn  út  ei  gengur  þá, 

en  gengur  inn  með  hýra  brá 

i  guðs  síns  gleðirann. 


Sjáið  maimiiiii ! 

(.lóh.lS.,  sbr.  Matt27.,  JIark.15.,  Lúk.S:!) 

„Sjáið  manninn!  sjáið  mauninn"! 
sagði  forðum  dómarinn. 
Sál  mín,  einnig  seg  þú  þanninn, 
sjá  hve  líður  drottinn  þinn, 
svikinn  fjTst  af  sínum  eigin, 
síðan  píndur,  hæddur,  sleginn; 
loksins  út  til  dauða  dreginn 
drottinn  vor  ber  krossinn  sinn. 

Sjáið  manninn,  manninn  sanna, 
manninn,  guðs  sem  imynd  ber! 
Yíirdrottinn  engla'  og  manna 
út  til  dauðans  leiddur  er. 
Fyrir  sakir  falskar  kærður. 


28f) 

fleinum  þyrna  hvössum  særður, 
blóðugt  smánar  fat  í  færður 
fórnar  drottinn  Ijúfur  sjer. 

Sjáið  manninn  svipum  hrakinn! 
saklaus  písl  hann  líður  þar; 
blóði  driíinn,  bonjum  þakinn 
ber  hann  alheims  syndirnar, 
Þetta  blóð  hans  innstu  æða 
öllum  mun  til  lífsins  blæða; 
sálarinnar  sárin  græða 
sáriu  hans,  er  píndur  var. 

Sjáið  manninn  skrúði  skrýddan! 
skikkju  rauða  glóir  á 
Sjáið  manninn  i^rúða  prýddan 
purpura,  sem  blóð  að  sjá. 
Sá  til  smánar  skyldi  skrúði, 
skrýðir  hann  þó  drottins  brúði. 
Drottins  Jesú  dreyra-úði 
döggvar  jafnan  skikkju  þá. 

Sjáið  manninn  krónu  krýndan, 
kransi  sigurvegarans! 
beittum  þyrni  broddum  pindan ! 
Blómsveigur  það  skyldi  hans. 
Þessi  króna  sárt  þótt  sviði 
samt  er  hún  vor  allra  prýði; 
hún  er  fyrir  lönd  og  lýði 
lifsins  króna'  og  sigurkrans. 


287 

Sjáið  mannini],  veldisvöndinn, 
veldissprota  sinn  er  ber! 
Þótt  í  reyrstaf  haldi  höndin, 
himinsproti  gaðs  það  er. 
Þó  að  reyr  sá  virðist  vera 
veikur  fyrir  sprota"  að  bera, 
hægt  er  Kristi  heiminn  gera 
háðan  með  þeim  sprota  sjer. 

Sjáið  manninn,  allra  einan, 
aldrei  guðs  er  spillti  mynd, 
fjTÍr  dómi,  helgan,  hreinan, 
hann,  sem  aldrei  þekkti  synd ! 
Hann  má  saklaus  sæta  dómi, 
sjálfur  heilagleikans  blómi, 
imynd  guðs  og  æðsti  Ijómi, 
óþrjótandi  náðarlind.  — 

Sjáið  manninn,  sama  manninn, 
sem  þar  fyrir  dómi  stóð, 
haflnn  upp  í  hiranaranninn 
heimsins  yfir  sorg  og  móð, 
skrýddan  himins  skæru  tjaldi, 
skreyttan  sólar  geislafaldi, 
girtan  sprota  guðs  með  valdi! 
Gjörvöll  honum  lýtur  þjóð. 


Sjáið  manninn,  sem  þar  bíður 
sjálfum  drottins  stóli  hjá, 
flatur  djúpt  i  dupti  skríður. 


288 

(lóms  síns  væntir,  hver  er  sá? 
Júdas,  herra  sinn  er  seldi 
silfarverði  klerkaveldi, 
silfrið,  er  hann  forðum  felldi, 
furðulítið  stoðar  þá. 

Sjáið  manninn,  sem  þar  lýtur 
sjálfum  drottins  stóli  hjá, 
aumur  mjög,  af  ótta  hvitur, 
ærið  snej'pturl  hver  er  sá? 
Hannas,  fyrrum  höfuðprestur, 
haldinn  forðum  lærðra  mestur. 
Hans  hinn  mikli  lærdómslestur 
litið  hygg  jeg  stoði  þá. 

Sjáið  raanninn,  sem  þar  krýpur 
sjálfum  drottins  stóli  hjá, 
niðurlútur,  dapur  drýpur 
dauðamóður!  hver  er  sá? 
Kaífas,,  sem  Krist  með  valdi 
krafði  strangt  og  sekan  taldi. 
Koma  lítt  jeg  hygg  að  haldi 
hans  hin  miklu  völdin  þá. 

Sjáið  manninn,  sem  þar  liggur 
sjálfum  drottins  stóli  hjá, 
feiminn,  sneyptur,  fár  og  hryggur 
felmtri  sleginn!  hver  er  sá? 
Heródes,  sem  herrann  smáði, 
hæða  Krist  og  gabba  náði. 


289 

Lítt  úr  flrambi  hans  og  háði 
hygg  jeg  muni  verða  þá. 

Sjáið  manDÍnn,  sem  þar  stendur 
sjálfum  drottins  stóli  hjá, 
breiðir  þar  út  blóðgar  hendur, 
biður  vægðar!  Hver  er  sá? 
'  Pilatus,  sem  drottin  dæmdi, 
dómarinn,  scm  burt  hann  íiæmdi. 
Handaþvottur  hans  hinn  ræmdi 
hygg  jeg  litið  stoði  þá.  — 

Sjáið  manninn,  sjálfan  drottin 
sitja  stóli  dómsins  á. 
Heimskra  manna  handaþvottinn 
hann  mun  lítils  meta  þá. 
Rjettan  drottinn  reikning  beldur, 
rjettvís  laun  haun  hverjum  geldur ; 
miskunn  hans  þó  mestu  veldur; 
munu  þessir  hana  fá? 

Sjáið  manninn  mikilláta 
með  sinn  auð  og  völd  og  glys. 
Hóf  er  bezt  að  hafa"  i  máta, 
hættulegt  er  ofstórt  ris. 
Vegur  heims  og  völd  og  blómi, 
vizka,  snilld  og  frægðarljórai 
fyrir  sjálfum  drottins  dómi 
dugir  ekki  meiri*  en  fys. 

Sjáið  manninu  særðau,  þjáðan 
Bibiiuijóð  ir.  ly 


290 

sjcrhvern  mann,  er  hjer  á  bágt, 
fyrirlitinn,  llæmdan,  smáðan, 
fyrst  hann  stcndur  hjer  svo  lágt! 
Mun  hann  aldrei  upi^reisn  hljóta, 
aldrei  betri  daga  njóta? 
Sjerhvert  stendur  böl  til  bóta; 
barnið  tekið  er  i  sátt. 

Sjáið  manninn  syndum  hlaðna! 
syndabyrði  Ijettist  hans; 
yfir  honum  gjörir  glaðna 
guðs  við  ást  og  frelsarans. 
Bkkert  framar  angur  mætir, 
engin  framar  meinsemd  grætir. 
Jesús  Kristur  ber  og  bætir 
böl  og  syndir  hvers  eins  manns. 

Jesús  á  Golgatii. 

(Matt.  27  ,  Mark.  ló.,  Lúk.  ?3.,  Jóli.   19.) 

Margt  ber  nú  i  dag  í  drauma  þunga; 
dauðleg  engin  megnar  tunga 
það  að  tákna'  og  þvi  að  skýra  frá. 
Dómarans  svo  dreymdi  konu  forðum 
drottins  vcgna',  cn  nokkrum  orðum 
hún  ci  fór  um  harma  vitrun  þá. 
Vitrun  sína  varð  hún  uin  að  þegja 
vcgna  Ij^'ðsins  blindni'  á  Gabbata: 
mjer  er  þungt,  jeg  má  þó  til  að  segja 
mina  sýn  á  Golgata. 


291 

Hvaða  múgur,  hvaða  fjöld  or  þaraa? 
hópar  sveina,  kvcnna,  barna, 
hernienn,  presta"  og  höfuðsmenn  í  kring; 
ægir  sauian  ýiniskonar  þjóðum, 
aumum,  'ríkuin,  vondum,  góðum 
hvcrfist  allt  i  eina  mannþyrping; 
þyrpist,  ýtist,  áfram  treðst  og  sveigist 
ógnar  fjöldi  manns  í  heljar  þröng, 
eins  og  þegar  fram  og  aptur  fleygist 
fossi'  i  djúpum  iða  ströng. 

Hvaða  gnýr  og  hvaða  feginlæti, 
hvaða  glaumur,  sköll  og  kæti 
saman  blandast  sorgar  hátt  við  kvein'? 
lúðraþytur,  hávær  köll  og  hlátur 
hljóð  og  vopnabrak  og  grátur, 
ys  og  þys  og  óp  og  hróp  og  vein, 
blandast  allt  og  verður  kynja-kliður, 
kann  um  stund  ei  heyra  nokkur  skil, 
eins  og  þungur  ótal  vatna  niður, 
er  þau  falla  sjávar  til. 

Hvað  skal  þessi  heljarmikli  straumur? 
hvað  skal  þessi  sorg  og  glaumur 
utan  borgar  háum  hæðum  á? 
Hví  mun  fólk  á  hausaskeljatindi 
hvarfla  úti'  i  sól  og  vindi? 
Hvað  svo  mjög  er  merkilegt  að  sjá? 
Svarta  krossa  þrjá  jeg  þar  sje  standa 
þyrping  upp  úr  bláan  himin  við. 

19* 


292 

Blóðug  sýn  að  sjá  til  beggja  handa! 
Sorglegast  er  þó  í  mið. 

Hver  er  sá,  er  hæst  á  kross  er  festur? 
hver  er  sá,  er  þar  er  mestur? 
hann,  sem  fólkið  horfir  sífellt  á? 
ungur  iiiaður,  alvarlegur,  blíður, 
undra  bjartur,  tignarfríður, 
og  með  blóðugt  höfuð,  hvcr  er  sá? 
Yfir  höfði  hans  er  grafið  letur 
hátíðlega"  á  mörgum  tungum  sett; 
hver,  sem  vill  það  hoyra.  lesið  getur 
hans  um  bústað,  nafu  og  stjett. 

Hvað  mun  þá  oss  þetta  letur  boða? 
Pjer  er  leyft  að  koma'  og  skoða: 
Jesús  heitir  hann,  frá  Nazaret. 
Hjer  má  kenna  konung  Gyðinganna 
kvaliun  meðal  ræningjauna. 
Dómarinn  það  letur  grafa  Ijet. 
Br  það  hirðin  hans,  þess  konungs  æðsta, 
hjer  í  kring,  sem  trúlynd  stendur  enn? 
Og  þeir  tveir,  sera  eru  þar  hið  næsta, 
eru  það  hans  vildarmenn? 

Hvar  er  konungs  hásætið  hið  dýra? 
hvar  er  gullin  veldisspira? 
kórónan  og  konungsskrúðinn  hans? 
Dýrðarhástóll  hans  er  sundur  brotinn, 
horfinn  burtu  veldissprotinn, 
blóðga  lokka  ber  hann  fyrir  krans. 


293 

Engan  skrúða  á  sá  herra  góði, 
öllum  klæðum  hans  var  burtu  svipt, 
auri  drifnum,  ötuðum  í  blóði, 
og  á  milli  þræla  skipt. 

Hann,  som  ríkir  himins  ofar  sölum, 

hörðum  nú  má  sæta  kvölum, 

syndlaus  fyrir  syndir  líður  hjer; 

hann,  sem  ræður  himins  englum  sælum 

hrakinn  er  af  vondum  þrælum, 

heilagleikinn  hæddur  sjálfur  er. 

Hann,  scm  fyrrum  gekk  um  kring  og  græddi 

græða  má  ei  nú  sín  eigin  sár; 

hans,  sem  margra  hrelldra  vonir  glæddi, 

hans  nú  enginn  þerrar  tár. 

Ryðst  og  treðst  hinn  reiði'  og  trylldi  lýður, 

rignir  spotti'  á  allar  síður, 

hvert  er  sárt  sem  hagl  á  geysiferð. 

Hæðilega  hausa  þrælar  skaka, 

hann  um  fals  og  lygi  saka; 

sker  í  hjartað  eitur-örva  mergð. 

Reyna  þeir  að  frýja  honum  hugar, 

hælast  um  hvar  nú  hans  máttur  sje. 

„Nú  má  reyna  nokkuð  hvort  hann  dugar. 

Niður  stíg  af  krossins  trje!" 

Hefði"  hann  viljað,  hcfði'  hann  líka  getað 
heill  af  krossi  niður  fetað, 
já,  hann  hefði  getað  miklu  meir: 
opnað  jarðar  undirgapið  dökkva. 


,294 

alla  fjandmenn  látið  sökkva 
kvika  niður  þar  scm  stóðu  þeir. 
Eq  hve  fjarri  hjer  var  hefndin  stríða, 
heipt  ei  nein  i  mildu  brjósti  var; 
þvert  á  mót  hann  buö  sinn  föður  blíða 
böðlum  sínum  miskunnar: 

„Ó  faðir  kær!  ó  faðir  kær! 
ó  fyrirgefðu  það. 
Þeir  vita'  ei  sjálíir  viti  fjær 
hvað  vont  þeir  hafast  að." 

Já,  þcir  vissu  varla  hvað  þeir  g;jörðu 

valdi  syndar  knúðir  hörðu; 

cins  var  blindur  annar  ræninginn. 

Hvorki  ^uð   njc   dóm  njc  deyð  hann  hræðist, 

drottni  sjálfum  að  haun  hæðist 

og  á  mót  sjcr  manar  himininn. 

Annar  hafði  iðrazt  glæpa  sinna 

og  í  trú  sín  Jesúm  minnast  bað, 

er  hann  kæmi  heim  til  himin-kynna; 

haun  þá  svarar  upp  á  það: 

„0  vinur  kær,  scm  vcinar  hjer! 
þín  víst  jcg  minnast  skal: 
í  dag  þú  glcðjast  munt  hjá  mjer 
í  mínum  dýrðarsal." 

Við  þau  orð  þá  æ.«tist  fólkið  meira; 

ógurlegt  var  þá  að  heyra 

köll  og  sköll  og  kvein  og  vein  og  hljóð, 


295 

Ó  hve  sárt  var  sverðið  hvassa'  og  bjarta, 
sera  nú  kom  við  móður  hjarta, 
cr  þar  ^rátin  nndir  krossi  stóð. 
Studdist  hún  við  lærisveins  þess  síðu, 
sem  var  Jesú  kærri'  en  aðrir  menn. 
Jesús  leit  til  þeirra"  og  brosi  blíðu 
bæði  kvaddi*  hann  þau  i  senn: 

,.Ó,  móðir  kær!  þig  kveð  jeg  hinnst, 
sjá,  kona,  son  þinn  hjer. 
Ó,  bróðir  kæri  minn!  þess  minnst 
að  móðir  þin  hún   er."' 

Nú  varð  Josús  móðurlaus  að  mæðast, 

mátti  grimma  fjendur  hræðast, 

fóðurlaus  því  lika  sýndist  hann. 

Föðuraugað,  uppheimssólin  b.jarta, 

imynd  drottins  föðurhjarta 

ei  á  lopti  lengur  skein  nje  brann. 

Fyrir  sólu  dimra  var  skýla  dregin, 

dauða  myrkur  yfir  heimi  lá. 

Öllu  sviptur,  ótta  dauðans  sleginn 

andvarpaði  Jesús  þá: 

„Ó  faðir  blíði",  er  bæn  sú  gleymd, 
er  bað  þinn  sonur  þig? 
Ó  guð  minn,  guð  minn,  ó  sú  eymd! 
Hví  yflrgafst  þú  mig?-' 

Svar  ei  var  frá  himnum  neitt  að  hejTa, 
hróp  og  óp  á  jörð  þvi  meira 


296 

dynur,  styriur,  drynur  allt  í  kring. 
Yíirkominn  or  hann  þorsta'  af  sárum, 
enga  svölun  fær  af  tárum, 
enginn  gefur  honum  hugstyrking. 
Hann,  sem  dögg  af  himnum  ofan  gefur, 
hrcssir,  blessar  fold  og  sjerhvern  iiiann, 
svölun  handa  syninum  ei  hefur; 
sína  fjandmenn  biður  hann: 

„Ó  börn  min  kær!  mjer  bjargið  þjer, 

þó  bið  jeg  ei  um  grið. 

Mig  þyrstir  sárt,  ó  svalið  mjer, 

það  síðast  um  jeg  bið." 

Vinir  hans  níi  höfðu"  ei  vínið  góða, 

höfðu'  ei  nema  tár  að  bjóða, 

hart  þvi  snart  við  hjarta  sorgin  ströng. 

Hinir  sig  við  góða  vínið  glöddu, 

glottu  við  og  Jesúni  kvöddu, 

edik  súrt  þeir  sendu'  á  langri  stöng. 

Bcizkan  varð  hann  svaladrykk  að  súpa. 

súpa'  hann  út,  unz  allt  var  fullkomnað. 

Nú  var  þrotin  lífsins  lindin  djúpa, 

loks  hann  sá  í  botn  og  kvað: 

„Ó  faðir  minn!     Ó  faðir  minn! 
Sjá  frelsið  afrekað. 
Mis:  fýsir  heim.  leys  þjóninn  þinn, 
nú  það  er  fullkomnað." 

Fullkomnað  var  friðþægingarmerkið, 


297 

fullkomnað  var  lausnarverkið ; 
fullkomið  þó  fianst  ci  neitt  á  jörð. 
Kristindóminn  króssfest  vjer  ei  getum, 
kristnin  gengur  sinum  fetum, 
andinu  þolir  engin  fjötur  hörð. 
Holdið  deyr,  en  andinn  ætíð  liíir, 
cins  við  Jesúm  gilti  lögmál  það. 
Heimfús  andinn,  haíinn  dauðann  yfir, 
hinnsta  skiptið  foður  bað; 

,,Ó  faðir  kær!  jeg  upp  gef  önd 
í  ástarfaðminn  þinn. 
ó  faðir  kær!  í  föðurhönd 
nú  fel  jeg  anda  minn.*' 

Og  hann  hneigði  höfuð  sitt  hið  friða, 
hrcin  sem  lilja'  um  kveldstund  blíða, 
burtu  sveif  á  engilvængjum  önd; 
leið  hún  upp  til  Ijóssins  dýrðarsala, 
langt  í  burt  frá  þrautuni  kvala, 
guðs  í  föður  friðarbliða  hönd. 
Lifsins  herra  dauða  varð  að  deyja, 
dauðlegum  svo  veittist  lif  á  ný. 
Máttlaus  jörðin  má  ei  yfir  þegja 
miklu  dýrðartákni  því: 

Drottins  hús  á  háum  Móría-tindi 
hrikti"  og  skalf  sem  strá  i  vindi. 
Leiptur  skein  um  hulinn  helgidóm. 
Musterisins  fortjald  fagurbúna, 
fest  á  stöng  við  gullna  húna 


298 

sundurbrast  í  tvent  með  hvellura  hljóm. 
Dröttins  sáttmálsörk  upp  hrökk  með  harki, 
hvein  í  steini  köldum  spjöldum  í. 
GuUkerúbar  lífs  með  Ijósu  marki 
langt  upp  svifu'  í  himinský. 

Jörðin  skclfur;  djúpt  í  innstu  æðum 
eldur  lifir  forn  i  glæðum; 
þaut  hann  út  er  bjarta  hjartað  brast. 
Hafið  ólgar,  hristist  land  og  nötrar, 
hrökkva  sundur  sterkir  fjötrar. 
Einn  er  þó,  som  fjötur  hcldur  fast. 
Loki  bundinn  bönd  vill  sundur  slíta, 
brýzt  um  fast,  svo  hristist  festing  traust, 
fjötrar  nötra',  en  satans  hnúta  hnýta 
harðar,  varð  það  dýr  ei  laust. 

Björgin  klofna,  bresta  fjöllin  sundur, 
birta  ferleg  tákn  og  undur: 
Dauðlegt  auga  hulinn  sjer  í  heim. 
Allt  það  kvikt,  cr  undirdjúpin  geyma, 
æðri  leitar  nú  til  heima; 
allt  er  krökt  um  endalausan  geim; 
allt  er  leyst  úr  ógnarsterkum  böndum, 
endurleyst  er  Jesús  sigur  vann, 
sloppið  upp  úr  heljar  grimmum  höndum, 
hafið  yfir  myrkra  rann. 

Og  í  döpru  dauðra  ríki  svörtu 

dáin  færist  líf  í  hjörtu, 

sinn  um  bústað  aptur  vitjar  önd. 


299 

Einhver  hulinn  sterkur  kynja  kraptur 
kvcyl<ir  líf  í  dánnm  aptur; 
hrökkva  sundur  hraðskeytt  grafarbönd. 
Þeir,  seni  höfðu  soíið  svefuinu  langa, 
sætt  og  vært  um  aldir  kaldri'  í  mold, 
ofan  jarðar  Ijósum  logum  ganga 
lífs  á  ný  á  grænni  fold. 

En  þeir  menn,  sem  undur  þessi  líta, 
óttaslegnir  burt  sjer  ílýta 
krossinum  og  kvalastaðnum  frá, 
heim  til  borgar  lostnir  ógnar  ótta, 
eins  og  sigrað  lið  á  flótta, 
eða  jakaferð  á  flugi'  i  á. 
Sjer  þá  ber  á  brjóst  hinn  skelfdi  Ij'ður, 
blóð  hins  góða  hræðast  ruunið  sje; 
játar  nú  að  sá  var  son  guðs  blíður, 
sem  þar  dó  á  krossins  trje. 

Myrkrið  hvarf,  og  frnm  úr  skugga-skýjum, 

skcin  þá  sól  með  Ijóma  nýjum, 

friðargcisium  sló  á  liðið  lík. 

Aptanroðinn  blandast  Jesú  blóði, 

bæði  jörö  og  himinn  glóði; 

sýn  á  jörðu  sjen  ei  fyr  var  slík. 

Blóðið  Jesú  hátt  til  himins  stígur, 

hrópar  eptir  friðþægjandi  náð. 

Náðarsólin  skær  af  himni  hnígur, 

hellir  gcislum  yfir  láð. 


300 

Og  er  sólin  hneig  af  himni  björtum 
haíið  var  af  krossi  svörtum 
Jesú  lík,  með  sól  það  niður  seig. 
Og  er  sólin  sveiptist  gullnum  skýjum 
sveipað  lík  var  dúki  nýjum; 
þar  raeð  sól  í  hvítavoðum  hneig. 
Og  er  sólin  síðast  rann  í  haíið 
svalt  og  kalt  í  myrkurs  undirdjúp, 
.Tesú  lík  var  lika  niður  grafið, 
lagt  i  dökkan  jarðarhjúp. 

Og  í  klett  þeir  herrans  lcgstað  hjuggu, 
hans  um  lik  þar  vinir  bjuggu, 
til  að  geymast  þar  til  dómsins  dags. 
Þar  þeir  grófu  gleði  sína  hreina, 
geymdu'  í  briósti  von  þó  eina: 
sjer  að  vænta  lífsins  sólarlags. 
Blindir  menn    er  björgin  sáu  klofna, 
bjargi  veltu  fyrir  grafardyr 
Hugðu  þeir,  að  það  ei  mundi  rofna 
þetta  skiptið  eins  og  fyr. 


Meðan  yfir  gröfum  hjer  vjer  grátum 
gleymast  vjer  svo  tíðum  látum 
.Tesú  Kristi  gröf  að  gleðjast  við; 
gleymast  það,  að  guðdómsneistinn  lifir, 
gröíum  svífur  hafinn  yfir, 
hold  í  mold  er  hefur  blíðan  frið. 
Meðan  vjer  í  moldu  kaldri  byggjum 


301 

mæðist  heimur,  rennur  tímans  hjól, 

og  sem  duptkorn  sáð  vjer  liðnir  liggjum 

lífs  unz  rennur  páskasól. 


Páskadagsmorgiiii. 

(Matt.  28.,  Mark.  16.,  Lúk.  24.,  Jóh.  20.) 

Nú  grúíir  nótt  of  grænu  dalaskrúði 

með  grafar  kyrrð,  svo  þögult,  stillt  og  rótt. 

Náklæði  lík,  sem  breitt  er  yflr  brúði, 

sig  breiðir  yíir  jörð  hin  dimma  nótt. 

En  hvað  ber  til,  að  hjer  í  nákyrrð  nætur 

öU  náttúran  svo  mörgum  tárum  grætur? 

Af  hverju  laufi  drjúpa  daggartár. 

Sig  stráin  beygja,  rósir  höfði  halla 

og  höfug  tár  um  storðar  vanga  falla. 

Hví  náttúrunnar  harmur  svo  er  sárV 

Hví  grúíir  nótt  svo  döpur  dölum  yfir? 
Mun  dagsins  móðir  harraa  látinnson? 
Pótt  dagur  hverfi,  deyr  hann  ei  en  lifir, 
og  dags  i  austri  nú  er  bráðum  von. 
Ó,  hver  er  þá,  er  hjer  er  syrgður  látinn? 
Ó,  hver  er  þá,  er  hjer  svo  mjög  er  grátinn, 
að  náttúrunni  hartnær  tæmast  tár? 
Er  Baldur  góði  nú  til  hcljar  hniginn, 
af  hennar  grimmum  ráðum  yfir  stiginn? 
er  guðinn  mildi  aptur  orðinn  nár? 

Já  það  er  hann,  hinn  góði,  bezti  Baldur, 
hinn  bliði  guð,  er  hingað  kom  á  jörð, 


302 


er  lifði  fyrir  allan  heimsins  aldur, 

en  örlög-  clauðans  nú  má  þola  hörð. 

Sjá,  haan,  scm  ræður  öllum  himnum  yíir 

og  oilííití^a  guðs  í  vcgsemd  lifir, 

nú  hvílir  dáinn  djúpt  í  klettaþró. 

Sjá,  hann,  sem  Ijetti'  af  lýðum  þyngsta  fargi, 

nú  liggur  sjálfur  undir  heljar  bjargi; 

þeir  dauðu  lifa',  en  lifsins  herra  dó. 

Og  yíir  gröf  hans  varðmenn  noklvrir  vaka, 
sem  vörður  settur  yíir  konungs  lík; 
þó  ei  til  heiðurs,  heldur  enn  til  saka, 
nú  honum  skyldi  veitast  kveðja  slík. 
Þeir  eigi  vissu  hvern  þeir  hiifðu'  að  geyma, 
þeir  herrans  táknum  búnir  voru'  að  gleyma, 
og  þurrum  tárum  grjetu  þar  hjá  gröf. 
En  aptur  steinninn  kaldur  sýndist  klökkna, 
og  klettur  harður  þar  af  tárum  vökna; 
á  leiði  hans  var  lögð  sú  eina  gjöf. 

Þá  eins  var  nótt  er  forðum  Jesús  fæddist, 
eins  friðarblíð  og  kyr  sem  þessi  nótt; 
í  dularbúning  dauðans  jörðin  klæddist, 
og  dagsins  beið  og  um  sig  hafði  rótt. 
En  þá  á  neinu  sást  ei  sorgarbragur 
og  svipur  náttúrunnar  var  svo  fagur; 
en  nú  var  skipt  og  mikill  muaur  á; 
þá  andaði'  allt  af  unun,  fró  og  gleði 
og  allt  var  með  svo  Ijettu"  og  hýru  geði; 
en  nú  var  sorg  á  svip  og  tár  á  brá. 


3U3 

E>á  yflr  sinni  hjörðu  vöktu  hjarðmenn, 
en  hirðirinn  er  fallinn  nú  að  jörð, 
og  3'fir  honum  sjálíum  vaka  varðmenn, 
nú  vakir  euginu  yíir  drottius  hjörð. 
Hvað?  er  þá  brugðið  blíðiim  friðarorðum, 
cr  birti  drottins  engill  mönuum  forðum 
á  helgri  nótt  við  fæðing  frelsarans? 
Er  frelsarinn  í  dauðans  dróma  kc^'rður? 
er  drottinn  sjálfur  heljar  fjötrum  reirður? 
Hvar  cr  þá  frelsi'  og  friðþægingin  hans? 

• 

Hægt,  hægt,  í  austri  fyrir  röðli  roðar, 
nú  runnin  senn  hin  dimma  nótt  cr  hjá. 
Hin  minnsta  dagsbrún  niönnum  aptur  boðar 
að  myrkrið  Újr  er  skin  af  Ijóssins  brá. 
Og  sjá,  þvi  meir  og  œeir  sem  nóttin  líður 
vex  morgunroðinn  skær  og  tignarfríður, 
unz  sólargeislar  svífa'  um  alla  byggð. 
Svo  getur  drottins  guðdómlegi  kraptur 
oss  geflð  Ijós  i  staðinn  myrkurs  aptur 
og  sæla  gleði  sára  fyrir  hryggð. 

Á  morguuroðans  Ijósum  vængjum  líður, 
þar  lífsins  engill  himnum  ofan  frá, 
í  geislum  vaflnn,  góðan  morgun  býður, 
og  grafarbjargi  nemur  staðar  hjá. 
Þá  sló  á  bjargið  rauðum  logarcinum 
og  rósir  spruttu  þar  á  hörðum  steiuum, 


304 

í  einni  s\ipan  upp  þar  luncli  skaut. 
Sem  áður  f\T  sló  ótta'  á  dygga  hjarðmenn, 
sló  ótta  miklum  nú  á  heiðna  varðmenn; 
þeir  hrukku  frá  og  íiýðu  skjótt  á  braut. 

Þá  snerti  cngill  eins  og  vorblær  Ijettur 

hið  ógnar  þunga  bjarg,  cr  gröf  var  á; 

og  sjá,  sem  fys  þá  sviptist  harður  klettur 

frá  svartri  gröf,  cr  Jcsús  inni'  í  lá. 

Þá  rcis  i  dýrð,  hans  iíki*  aO  vcita  lotning, 

hin  Ijúfa  sól,  hin  bjarta  hiinindrottning; 

en  eigi  skein  hún  þá  á  liðið  lík; 

því  Jesús  sjálfur  reis  íir  dauðans  dróma 

í  dýrðarbjörtum  páskamorgunljóraa. 

Ei  sólar  upprás  sjcn  var  áður  slík. 

Þá  heyrðust  stunur  djúpt  úr  ncðsta  díki, 
þá  drekinn  forn  sig  3'firiinninn  fann; 
nú  úti  var  um  allt  hans  vald  og  riki, 
nú  engum  framar  granda  mátti  hann. 
Nú  var  þá  loksins  broddur  dauðans  brotinn, 
hans  bölvun  cydd  og  Satans  máttur  þrotinn, 
og  skepnan  öll  íir  löngum  þrældóm  Icyst, 
nú  var  þá  loksins  lífsins  sigur  unninn 
og  lífsins  skæra  gleðisól  upp  runnin, 
og  ríki  drottins  dýrðar  endurreist. 

Sjá,  glöð  á  lopti  himindrottning  dansar 
í  dýrðarskrúða,  Ijett  sem  smámey  ung; 
sjá,  jörðin  gamla  endurvakin  anzar 


305 

og  öll  á  þræði  leikur  furðuþung. 

í  lopti  heyrist  ótal  fugla  ómur, 

það  er  við  dansinn   leikaranna  hljóuiur; 

þeir  syngja  guði  sigur-þakkarljóð. 

Öll  blóm  á  jörðu  glóa*  í  gleðitárum 

og  gleðileikur  er  á  silfurbárum. 

En  gleðst  þá  ekki  einnig  maunleg  þjóð? 

Til  legstaðarins  grátnar  konur  ganga, 
þær  gá  ei  þess,  hve  allt  er  blítt  og  kátt; 
í  sínum  hjörtum  sorg  þær  bera  stranga, 
og  sjá  ei  hversu  skepnan  leikur  dátt, 
Pær  ætla'  að  leita  lausnarans  hins  bliða 
og  lík  hans  fagurt  síðsta  skipti  prýða; 
þær  vissu'  ei  enn  að  var  hann  upprisinn; 
nú  dýrðleg  smyrzl  þær  drottni  sínum  færa, 
að  dreifa  þeim  á  ný  um  holdið  skæra, 
og  kveðja  með  því  kærstan  ástvin  sinn. 

Ó,  hver  mun  burt  hinn  stóra  steininn  taka? 

Þær  stynja  hver  við  aðra  gráti  með. 

Pó  hörfa  þær  ei  huglitlar  til  baka, 

en  halda  fram  að  látins  dánarbeð. 

En  þegar  koma  þær  til  Jesú  grafar 

í  þróna  niður  sólin  geislum  stafar, 

en  stórum  velt  er  steini  legstað  fjær. 

Á  grafar  barmi  líkblæjurnar  láu, 

en  lausnarann  í  gröf  þær  hvergi  sáu. 

En  þar  var  aptur  engill  drottins  skær, 

Biblluljóö  u.  20 


306 

í  djTðarskrúða  hvítum  hægra  megin 
þar  himinbúi'  í  Jesú  legstað  sat. 
En  þá  varð  sjerhver  þeirra  ótta  slegin 
og  þennan  atburð  nein  ei  skilið  gat. 
En  til  þeirra  var  talað  blíðum  orðum 
sem  talað  var  við  hjarðmennina  forðum: 
„Ei  undur  þetta  óttast  skuluð  þjer. 
Þjer  standið  daprar  dáins  legstað  yfir, 
í  dauðra  reitum  býr  ei  sá,  sem  lifir; 
hann  upp  er  risinn,  eigi  finnst  hann  hjer." 

„Hann  upp  er  risinn,''  anzar  sólarljóminn, 
er  upp  hann  rís  um  fagra  morgunstund. 
,.Hann  upp  er  risinn,"  endurtaka  blómin, 
er  endur  vakna  þau  af  næturblund. 
„Hann  upp  er  risinn,''  undir  tekur  jörðin. 
„Hann  upp  er  risinn,"  syngur  fugla  hjörðin. 
„Hann  upp  er  risinn,"  kveður  himins  her. 
„Hann  upp  er  risinn,"  allir  himnar  óma. 
„Hann  upp  reis  skær  i  páskamorgun  Ijóma. 
Úr  Helju  grátinn  góður  Baldur  er." 


„Hannupp  er  risinn,"  hljómar  gegn  um  heiaiinn, 
og  heyrist  nú  um  löndin  fjær  og  nær. 
„Hann  upp  er  risinn,"  ómar  vítt  um  geiminn 
og  ótalþúsund  hjörtum  gleði  fær. 
Hin  dimma  gröf  ei  honum  fjekk  að  halda, 
þvi  halda  skal  og  mjer  ei  gröfin  kalda; 
mjer  yfir  dauða  dýr  er  sigur  vís. 
Þá  er  á  drottins  degi  lúður  hljómar 


307 

og  dýrðarsól  hinn  efsta  morgun  Ijómar 
með  dýrðarlíkam  ungur  upp  jeg  rís. 


Jesús  og  María. 

(Jóh.  20.) 

Nú  rís  upp  minn  andi,,  nú  rís  upp  mitt  hold, 
upp  risið  er  vorið  úr  klakaðri  mold, 
upp  risin  er  sólin  nú  ránar  af  beð, 
upp  risinn  er  drottinn  úr  gröfinni  með. 

Hve  fagurt  er  umhorfs  i  friðsælum  lund, 
hve  fögur  er  náttúran  vöknuð  af  blund, 
hve  fagurt  i  morgunsins  forsælu  hjer, 
hve  fagur  sá  garður,  sem  brosir  við  mjer! 

Á  kvistunum  Ijómar  sem  glóandi  guU, 
hver  glitrandi  rós  er  með  himindögg  fuU. 
Að  vitum  ber  angan,  að  eyrum  ber  hljóm 
og  augu  manns  töfra  hin  skinandi  blóm. 

Er  garður  sá  Eden?  Hvort  glóir  við  ský 
hið  grænkandi  lífstrje  hjer  aptur  á  ný? 
Nei,  garður  sá  liðinna  legstaður  er, 
en  lífsins  trje  geymt  hefur  einnig  i  sjer. 

Ei  skriður  hjer  ormur  við  aldintrjes  rót, 
hin  ilmandi  smáblómin  sakar  ei  hót; 
þvi  brotið  er  höggormsins  höfuðið  flátt, 
þann  haus  muldi  „konunnar  sæði"  í  smátt. 

Þó  stendur  þar  einhver  í  laufgrænum  lund, 

20* 


308 

og  lík  sýnist  Evu  það  hárfagra  sprund. 
í  gullöldum  lokkarnir  liðast  á  völl 
sem  leikandi  geislar  á  marmarahöll. 

Ei  Eva  þó  gekk  þar  í  ilraandi  runn, 
en  ein  hennar  dóttir,  sem  mörgum  er  kunn. 
Það  Marja,  sem  kennd  er  við  Magdala,  var; 
við  meistarans  gröf  stóð  hún  syrgandi  þar. 

Það  var  ei  hið  glaðværa',  er  synd  hafði  ei  sjeð 
og  sakleysi  treysti,  en  falla  þó  rjeð. 
Það  var  sú,  er  reynt  hafði  sorg  bæði"  og  synd, 
en  saurgun  af  þvegið  í  táranna  lind. 

Fyr  Eva  gekk  hlæjandi  höggormi  mót, 
er  hringaði  sig  kringum  lífstrjesins  rót. 
Nú  Marja  stóð  grátandi  gröfinni  hjá, 
en  gröfin  var  tóm,  þar  sem  meistarinn  lá. 

Af  lifstrjenu  fyrrum  í  laufgrænum  dal 
þó  langa  bar  skugga,  sem  geislana  fal. 
En  hjer  gegnum  legstaðar  helmyrkrið  svart 
skein  himneska  Ijósið  guðs  fagurt  og  bjart. 

Og  helkaldur  dauðinn  i  leyni  fyr  lá 
í  lífstrjesins  skugga,  svo  neitt  bar  ei  á. 
Hjer  birti  sig  lífsins  hins  blessaða  gjöf 
í  bústöðum  dauðans,  á  liðinna  gröf. 

Hjer  flaðrandi  höggormur  faldi  sig  ei, 
er  flekaði'  og  lokkaði  saklausa  mey. 


309 

í  gröfinni  birtust  hjer  guðs  englar  tveir, 
og  grátandi  konuna  hugguðu  þeir : 

„Hví  grætur  þú,  kona?  Hann  upprisinn  er 
sá  ástvinur  kæri,  sem  leitar  þú  hjer; 
í  dáinna  legstöðum  lífið  ei  bj^ 
og  Ijósið  hið  skínandi  dimmuna  flýr." 

„Því  græt  jeg,"  kvað  Marja,  „að  gröfin  er  tóm, 
hjer  geymt  hugði'  eg  vera  mitt  kærasta  blóm; 
en  þeir  hafa  drottin  minn  borið  á  burt, 
já  borið  hann  hjeðan,  jeg  veit  ekki  hvurt." 

„Hví  grætur  þú  kona'?"  þá  kvað  við  í  lund 
í  kyrláta  blænum  um  vormorgun-stund; 
„hvers  leitar  þú,  kona,  hjer  látins  á  beð? 
við  lífið  og  upprisu  drottins  þig  gleð." 

Við  mildileg  orð  þau  þá  Marja  leit  við 
og  mann  leit  sjer  ókenndan  standa  við  hlið; 
hún  grasgarðsvörð  hugði  þann  gestkomna  mann 
og  grátandi  tárum  hún  mælti  við  hann: 

„Ef  hefurðu  drottin  minn  borið  á  burt, 
í  brjósti'  um  mig  kenn  þú  og  seg  þú  mjer  hvurt; 
jeg  sækja  vil  herra  minn  hvar  sem  hann  er, 
og  hvað  sem  það  kostar,  það  aptrar  ei  mjer." 

í  leyni  sat  Eva'  undir  laufdimmum  hlyn, 
sem  lengst  vildi  forðast  sinn  himneska  vin. 
Nú  Marja  var  sárþyrst  að  finna  sem  fyrst 
binn  framliðna  vininn,  sem  hún  hafði  raisst. 


310 

Sem  fyr  milli  trjánna  hvað  himinraust  há 
og  hrópaði  dunandi  syndarann  á, 
nú  cins  milli  trjánna  kvað  himinraust  hlý, 
og  hljómaði  blíðlega  garðinum  í. 

í  trjágarði  lífsins  kvað  drottinn  upp  dóra 
og  dauðasök  birti  með  þrumandi  róm; 
í  grasgarði  dauðans  hann  dró  honum  úr 
og  dögg  sendi  jörð  fyrir  hagljeljaskúr. 

Fyr  boðaði'  hann  dauðann,  nú  boðaði'  hann  líf, 
þá  bölvaði"  hann  jörðu,  nú  huggaði'  hann  víf 
Við  konuna  sagði  hann:  „Maria!"  milt; 
hún  ,.meistari!"  svaraði  hógvær  og  stilt. 

Þá  ský  dró  frá  sólunni,  skein  hún  svo  glatt, 
og  skýlan  um  síðir  frá  augunum  datt. 
Hún  grasgarðsvörð  engan  í  garðinum  sá, 
en  glöð  leit  hún  meistarann  standa  sjer  hjá. 

Sem  morgundögg  þornar  i  laufguðum  lund, 
er  Ijóma  slær  sól  yfir  dal,  yfir  grund, 
eins  þornuðu  tárdaggir  brúðar  af  brá, 
er  blessaða  vininn  sinn  aptur  hún  sá. 


„Hví  grætur  þú?"'  spjT  hann  við  grafanna  ból, 
í  geislum  er  upprisin  Ijómandi  sól. 
Hvi  þornar  ei  döggin  af  dauðlegri  brá, 
er  dýrðlega  lífssólin  geislum  skín  á?" 

„Hvers  leitar  þíi  framar  í  legstöðum  hjcr? 


311 

í  liðinna  reit  eigi  vinur  þinn  er. 

Ei  kirkjugarð  dauðans  horf  angurvær  á, 

í  aldingarð  lífsins  hinn  framliðna  sjá." 

„Ei  óttastu  grafanna  grasgarðsvörð  hjer, 
því  grasgarður  lifsins  er  opnaður  þjer; 
og  burt  er  nú  Kerúb  með  sveipanda  sverð. 
Jeg  sjálfur  til  Edens  þjer  leiðtogi  vcrð." 


Emaus-gaiigaii. 

(Lúk.  24.J 

Það  húpia  fer  og  hallar  degi 
á  hauður  fögrum  kveldslit  slær, 
og  aptanroðinn  yndislegi 
á  öllu  vesturlopti  hlær. 
Nú  senn  er  liðinn  dýrðardagur 
hið  djúpa  timans  haíið  í. 
Hans  uppruni  var  unaðsfagur, 
hans  endir  verði  líkur  því. 

Þá  dags  í  austri  roði  rennur, 
oss  rjett  er  dýrast  guU  í  mund; 
og  skært  er  aptanblysið  brennur, 
oss  blessuð  krýnir  friðarstund. 
Og  eins  er  fögur  aptansunna 
sem  eygló  morgunstundar  glæst; 
og  fegurstur  er  faldur  unna, 
er  falli  sinu  stendur  næst. 

En  gull  í  mund  ei  gefst  oss  fegra 


y 


312 

en  gaf  oss  þessi  raorgun  skær, 

og  ekkert  Ijós  er  ^'ndislégra 

en  upp  þá  renna  sáuni  vær. 

Það  skein  um  heimsins  ailar  álfur 

og  yfir  grafir  Ijóma  brá, 

því  Jesús  Kristur,  son  guðs  sjálfur 

með  sigri  reis  upp  dauða  frá. 

Hans  sveinar  þessu  samt  ei  trúðu, 
er  sjálÍQr  hafði'  hann  boðað  þeim; 
og  nokkrir  þeirra'  i  fjigsni  flúðu 
af  felmti  við  hinn  grirama  heim. 
Þó  höfðu  sumir  sjálfir  skoðað 
hinn  sama  morgun  legstaðinn, 
og  drottins  engill  bjartur  boðað 
og  birt  hann  væri  upprisinn. 

Hjer  frá  hans  tveimur  sveiniim  segir, 

hið  sama  kveld  er  gengu  heim. 

Þeir  voru'  i  anda  órólegir 

og  engu  trúðu"  af  sögum  þeim. 

Þeir  höfðu  sjálfir  sjeð  hann  deyja 

og  sjeð  hann  falinn  jörðu  í; 

og  hvernig  var  þá  hægt  að  segja 

að  hann  væri'  aptur  lífs  á  ný? 

Og  aptankyrrðin  unaðsblíða 

gat  enga  kyrrð  nje  ró  þeim  veitt, 

og  friðurinn  ura  foldu  víða 

ei  friðaði  þá  heldur  neitt. 

Þeir  töluðu  með  hryggu  hjarta 


313 

um  herra  sinn,  er  dáinn  var, 
og  vonarljósið  blíða'  og  bjarta, 
svo  brátt  er  hafði  slokknað  þar. 

Og  vonarlausir  vegfarendur 
nú  voru  bráðum  komnir  heim. 
Þá  góður  vinur  var  þeim  sendur, 
er  vildi  slást  i  ferð  með  þeim. 
Úr  augum  hans  skein  ástin  þíða, 
á  enni  hans  bjó  svipur  hreinn, 
á  vörum  hans  Ijek  brosið  bliða; 
ei  birtist  slíkur  vinur  neinn. 

Ei  þenna  mann  þeir  kenna  kunnu, 
þó  komst  hann  brátt  á  tal  við  þá. 
En  hjörtu  þeirra'  í  brjóstum  brunnu, 
svo  brennheitt  mál  á  tungu'  hans  lá. 
Hvert  orð  hans  var  sem  engill  blíður, 
hvert  augnaráð  sem  Ijósbrá  skær, 
hvert  fótmál:  héimur  hár  og  viður, 
hver  hreyfiug:  Ijúfur  morgunblær. 

Hann  rakti-  með  þeim  ritningarnar, 
og  rök  fram  leiddi  mörg  og  gild. 
Hann  leiddi  þá  um  leiðir  farnar, 
er  lýð  sinn  studdi  forsjón  mild. 
Hann  leiddi  þá  til  landsins  nauða, 
hann  leiddi  þá  i  eyðimörk; 
hann  leiddi  þá  um  líf  og  dauða 
að  lífsins  frjórri  aldinbjörk. 


314 

Hann  fór  með  þá  til  fornra  tíða 
til  fundar  við  hinn  dána  lýð ; 
hann  ótal  svipi  Ijet  fram  líða, 
er  lifað  höfðu'  á  fyrri  tíð. 
Hann  fjTstan  Móses  fram  rjeð  kalla, 
þá  fornkonunga'  og  hetjuþjóð, 
þá  dýra  spámenn  drottins  alla, 
er  drottni  gáfu  líf  og  blóð. 

Hann  Ijet  þá  tala,  Ijet  þá  vitna 
um  lausnarann,  er  alheims  synd 
á  krossi  átti  á  að  bitna, 
og  aptur  lífs  svo  taka  mynd. 
Hann  Ijet  þá  sýna,  Ijet  þá  sanna 
að  líða  Kristur  allt  það  hlaut 
af  kærleik  fyrir  frelsi  manna 
og  föður  síðan  hverfa'  í  skaut. 

Að  jötunni  þá  leiddi'  hann  lágu, 
og  lind  í  helgri  Jórdans  á, 
að  freistinganna  fjalli  háu 
og  fi'allið  helga  Ijet  þá  sjá. 
Peir  til  hins  helga  grasgarðs  gengu 
og  Golgata,  þars  bióðið  rann; 
og  legstaðinn  þeir  líta  fengu, 
þars  lífið  dýrstan  sigur  vann. 

Og  lengra  enn  þá  leiddi'  hann  báða 
og  Ijet  þá  ajá  í  dularheim, 
og  margar  huldar  rúnir  ráða, 
er  rjeð  hann  sjálfur  fyrir  þeim. 


315 

Og  enginn  veit  hvað  allt  þeir  fóru 
og  allt  hvað  sáu'  og  hevrðu  þeir. 
En  hvcrt  þeir  gengu"  og  hvar  þeir  voru 
þeir  hugarfangnir  vissu'  ei  meir. 

Þeir  höfðu  skeiðrúm  fáein  farið, 
og  farið  þó  um  allan  heim, 
og  augnablikum  að  eins  varið. 
en  alda  liðið  þó  um  geim. 
Því  meir  sem  skugga  dró  um  dalinn' 
því  dýrra  Ijós  hjá  þeim  upp  rann: 
því  meir  sem  óx  þar  aptansvalinn 
því  innra  meira  hjartað  brann. 

En  þó  að  margt  þeir  frjetta  fengju 
þeir  förunaut  ei  þekktu  sinn, 
en  við  hans  arm  þeir  glaðir  gengu; 
nú  gafst  þeim  ró  um  aptaninn. 
Hann  huggaði  þá  hrellda'  og  þjáða, 
hann  hjálpaði  þeim  rjetta  leið, 
hann  hughreysti  þá  hrædda  báða, 
hann  helgaði  þeim  lífsins  skeið. 

En  nú  var  leiðin  öll  á  enda 

og  útivistin  fyrir  þeim. 

Þeir  hagðu  þar  i  þorpi'  að  lenda 

og  þangað  vildu  komast  heim. 

En  vinurinn,  sem  vel  þeim  fylgdi 

á  veginum  um  aptan  þann, 

svo  Ijet  sem  halda  lengra'  hann  vildi, 

en  lærisveinar  báðu  hann: 


316 

„Ver  hjá  oss,  herra !  hallar  degi, 
og  helmyrk  senn  er  komin  nótt; 
þjer  kann  að  mæta  voði'  á  vegi, 
þá  verður  oss  ei  heldur  rótt. 
Þú  oss  á  vorri  gladdir  göngu, 
því  gleð  þig  aptur  með  oss  nú; 
þú  Ijettir  af  oss  stríði  ströngu, 
nú  stjTk  og  hressing  fá  skalt  þú." 

Hann  Ijet  að  þeirra  Ijúfum  orðum; 

þeir  leiddu  hann  til  borðs  með  sjer. 

En  er  þeir  sátu  undir  borðum 

brá  undarlega  fyrir  hjer; 

þá  er  hann  brauðið  braut  í  sundur 

og  blessaði  það  fyrir  þá, 

þeir  kcnndu  hanu,  —  ó  hvílíkt  undur ! 

hann  hvarf  sem  Ijós,  er  svífur  hjá. 

Þeir  sáu  þá,  að  það  var  drottinn 
og  þekktu  dána  vininn  sinn; 
þeir  sáu  þá  þess  sannan  vottinn 
að  sjálfur  var  hann  upprisinn. 
Nú  skildu  þeir  að  allt  var  unnið 
og  ei  þeim  lengur  dulizt  fjekk, 
hví  hjörtu  þeirra  höfðu  brunnið 
er  hann  mcð  þeim  um  kveldið  gekk. 

Og  upp  á  sömu  stund  þeir  standa, 
á  stað  þeir  leggja  bænum  frá. 
Svo  Ijett  um  hjarta,  Ijett  um  anda, 
svo  Ijett  um  fót  er  sveiuum  þá. 


317 

Ei  stendur  nóttin  nú  i  vegi, 
þvi  nóg  i  hjörtum  gleðin  skin: 
og  myrkra  her  þeir  hræðast  eigi, 
þeir  herrann  vita'  að  gætir  sín. 

Til  Jerúsalem  leið  þeir  lögðu, 

og  lærisveina  hittu  þar, 

og  þenna  undra-atburð  sögðu 

og  allt,  sem  við  um  kveldið  bar. 

Þeim  mikið  fannst  um  hann  að  hcyra 

og  hjörtum  mjög  þeir  glöddust  i. 

En  gleðiefni  enn  þá  meira 

þeir  áttu'  i  vændum  brátt  á  ný. 

Þeir  óttaslegnir  enn  sig  földu, 
við  ofsókn  hræddir  lýðsins  enn; 
í  læstu  húsi  hjer  þeir  dvöldu 
og  höfðu  mök  við  fáa  menn. 
En  mitt  i  svörtu  rayrkri  nætur 
skein  mikið  Ijós  um  húsið  þar; 
og  unaðslegur  ilmur  sætur 
þeim  öllum  senn  að  vitum  btir. 

Og  þar  á  meðal  sinna  sveina 
stóð  sjálfur  Jesús  upprisinn, 
með  guðdóms  ásýnd  undur  hreina 
og  ódauðleikans  blóma'  á  kinn; 
með  gróin  sár  í  siðu'  og  höndum, 
er  sýndu  hvað  hann  þoldi  fyr, 
en  líkur  þó  að  eðli  öndum, 
er  inn  hann  komst  um  læstar  dyr. 


318 

Haiin  heilsar  þeim  og  heilla  biður 
og  hendur  rjettir  þeim  á  mót. 
Hann  segir:  „Friður  sje  með  yður, 
og  sýnir  guðleg  ástarhót. 
Ó  hvilík  undur-ástarkeðja, 
er  aptur  fann  þá  lausnarinn! 
Hvað  mátti  fremur  grátna  gleðja 
en  guð  að  sjá  og  drottin  sinn? 


Þá  húma  fer  og  hallar  degi 
i  hinnsta  sinn,  ó  gott  er  þá 
að  íinna  slikan  vin  á  vegi 
og  vinarkveðju  slíka  fá. 
í  Ijósaskiptum  lifs  og  dauða, 
á  landamærum  eílífð  við, 
þá  læstu  húsi  líkams  nauða 
hann  lýkur  upp  og  gefur  frið. 


Jesús  og  Tómas. 

(Jóh.  20.) 

Nóttin  er  dáin,  —  dagurinn  fæddur, 
dögginni  himnesku  laugaður  í, 
sólblæju-reifum  rósfögrum  klæddur, 
ruggan  er  Ijómandi  himinsins  ský; 
vögguljóð  ómar  vorblærinn  þíður, 
vorgeislinn  skær  strýkur  tár  af  hvarm; 
dafnar  og  þroskast  dagurinn  friður, 
drekkandi  lífsafl  við  náttúru  barm. 


319 

Sjer  þú  ei,  maður,  sólina  rísa? 
sjerð  þú  ei  dýrðina",  er  blasir  þjer  við? 
heyrirðu'  ei  skepnuna  skaparann  prísa? 
skynjarðu'  ei  vorsins  hinn  blíða  frið? 
Trúirðu  ei  þótt  aðrir  þjer  segi 
almætti  drottins  og  speki  frá? 
annara  vitna  við  þarft  þú  eigi, 
vegsemd  þíns  drottins  þú  fær  að  sjá. 

Sagt  var  um  Tómas  tvíbura  forðum, 
tryði'  hann  ei  nema  hann  þreifaði  á; 
vildi'  hann  ei  trúa  annara  orðum, 
upprisinn  frelsarann  heimtaði'að  sjá: 
„Nema  jeg  sjái  naglanna  förin, 
nema  jeg  fingri  taki  þeim  á, 
nema  jeg  siðu  hans  sárin  og  örin 
sjái  og  finni",  eg  trúa  ei  má." 

Dagarnir  liðu.  Tómas  ei  trúði, 
trúði'  ei  á  upprisu",  er  hafði'  hann  ei  sjeð. 
Drottinn  þá  sveiptur  skínandi  skrúði 
skærum  i  Ijóma  sig  birta  rjeð. 
Birtist  hann  þá  sem  úr  djúpinu  dagur, 
dýrðlegri  skein  og  bjartari'  en  fyr. 
Eins  og  um  glugga  geislinn  skín  fagur 
guðs  sonur  kom  inn  um  luktar  dyr. 

Postular  allir  saman  þar  sátu, 
saman  um  upprisu'  hans  töluðu  þar; 
Tómas  ei  sannfært  sveinarnir  gátu, 
sífellt  hann  enn  mjög  efandi  var. 


320 

Stóð  þá  hjá  sveinuin  frelsarinn  fríður, 
faðminn  niót  ölluni  hann  breiða  rjeð, 
heilsaði  vinunum  brosaudi  blíður, 
blessunarkveðju  þeim  heilsaði  með. 

„Friður  með  yður!"    frelsarinn  sagði, 
friðaði  brjóst,  er  enn  voru  hrelld, 
yfir  þá  blessun  blíðiega  lagði, 
brennandi  vakti  kærleikans  eld; 
bljes  þeim  í  hjörtun  heilögum  anda, 
himneska  veitti  þeim  gleði  og  frið; 
sýnai  þeim  merkin  síðu  og  handa, 
sveinar  er  könnuðust  allir  við. 

„Kom  þú  nú,  Tómas,"  kvað  hann  með  blíðu, 
kom  þú  og  hönd  minni  þreifaðu  á; 
„kom  þú  og  tak  þú  á  sárinu  síðu, 
sjálfur  þú  finna  munt  hjarta  mitt  slá." 
Grátandi  Tómas  þá  fjell  að  hans  fótum, 
fagnandi:   „Drottinn  minn  guð!"  hann  kvað; 
iðrandi  heitum  hjartans  af  rótum 
herra  sinn  auðmjúkur  forláts  bað. 

„Af  því  þú  sást  mig,  Tómas,  þú  trúðir," 
talaði  drottinn  aptur  á  ný; 
„hina,  sem  trúa,  til  þess  ei  knúðir, 
tel  jeg  þó  sælli,  gæt  þú  að  því. 
Upprisu  drottins  dulið  er  sporið, 
dýrðleg  samt  upprisa  birtist  þjer: 
Dagurinn,  röðullinn,  rósin  og  vorið 
rís  það  ei  allt  upp  á  jörðu  hjer?" 


321 

Konungnr  lífsins  Ijúfur  og  ríkur 
læstum  að  dyrum  enn  kemur  títt; 
harðlæstum  mörgum  hurðum  upp  lýkur, 
hjá  oss  hann  stendur  með  auglit  blítt; 
lýkur  upp  vötnum,  læstum  af  ísum, 
lýkur  upp  blómum  á  þíðri  grund, 
lýkur  upp  hafinu,  líknarbrunn  vísum, 
lýkur  upp  örlátri  hjálparmund. 

Enn  birtist  drottins  auglitið  bjarta, 
upprisu  lifsins  er  boðar  hann  hnoss; 
enn  þá  hann  sýnir  hendur  og  hjarta 
hjálp  þegar  blessaða  veitir  hann  oss; 
enn  þá  hann  birtist  í  voða  og  vanda, 
veitir  oss  enn  sinn  blessaða  frið; 
enn  þá  hann  blæs  á  oss  blessuðum  anda, 
brjóstin  svo  sljó  geta  lifnað  við. 

Nóttin  er  dáin,  —  dagurinn  fæddur. 
Drottinn  er  upprisinn!     Hallelúja! 
Dauðinn  er  látinn,  lifsneistinn  glæddur. 
Lof  sje  þjer,  drottinn!    Hósianna! 
Drottinn  minn,  guð  minn,  drottinn,  þú  stendur 
dýrðlegur  enn  þá  á  meðal  vor. 
Alstaðar  sje  jeg  þitt  hjarta  og  hendur, 
hvervetna  Ijóma  þín  fógur  spor. 


Bibllnljöð  II.  21 


622 

Jesús  birtist  í  Galíleu. 

(Jóh.  21.) 

Og  máninn  skein  á  marinn 
og  mildum  bjarma  sló 
og  gullnum  geislum  stráði 
á  Genesaret  sjó. 
Þar  sveinar  drottins  sátu 
á  sinni  smáu  skeið; 
en  ekkert  gekk  að  aíia 
og  áfram  nóttin  leið. 
Hvað  var  þá  orðið  af 
þeim  meistaranum  mikla, 
er  mergð  þeim  forðum  gaf? 

Og  nóttin  leið  hin  langa 

og  loksins  dagur  rann 

og  bjartur  röðulroði 

á  ránartjöldum  brann. 

Þeir  bjuggust  heim  að  halda 

en  hnuggnir  voru  þá, 

og  meistarann  sinn  mikla 

þeir  minntust  daprir  á. 

Nú  burt  var  horfinn  hann.  — 

Þá  litu  þeir  á  landi 

svo  líkan  honum  mann. 

Þar  fyrir  vestan  vatnið 
hann  vegsamlegur  stóð. 
Af  enni  Ijóma  lagði 
sem  leiptur-sólarglóð. 


323 

Sá  maður  á  þá  yrti 
og  enn  þá  legg-ja  bað; 
og  mikill  máttur  fylgdi 
þvi  máli,  sem  hann  kvað. 
Þeir  lögðu  net  á  ný. 
Þá  fór  sem  áður  fyrrum: 
þeir  fenga  mergð  þar  í. 

Af  þessu  mátti  þckkja 

að  þetta  drottinn  var, 

þótt  ekkert  væri  annað, 

sem  auglýsti  hann  þar. 

Nú  það  var  þriðja  skiftið, 

er  þeim  hann  birtast  vann, 

er  aptur  upp  var  risinn, 

en  ei  þeir  þekktu  hann. 

Samt  þekkti'  hann  að  eins  einn, 

því  glöggt  er  ástaraugað,  — 

hans  elsku-lærisveinn. 

Hann  sagði  þá  við  Símon: 
„Það  sjálfur  drottinn  er." 
En  hinn  er  þetta  heyrði, 
var  hann  ei  lengi'  á  sjer; 
í  ofboði  sem  áður 
hann  út  í  vatnið  stökk; 
en  nú  var  nóg  af  trúnni, 
hann  nú  ei  lengur  sökk; 
hann  synti  svo  til  lands, 


21* 


324 

og  flötum  hann  sjer  flegði 
að  fótum  meistarans. 

En  einnig  hinir  aðrir 
á  eptir  komu  skjótt, 
því  langt  var  ei  frá  landi, 
en  leið  af  kappi  sótt. 
Þeir  lögðu  þar  í  lægi 
sem  lifsins  herra  stóð, 
og  fjellu  hans  að  fótum, 
sem  fyrir  þá  gaf  blóð. 
Þá  sól  á  himni  hló, 
en  glaðari  var  gleðin 
í  geði  sveina  þó. 

Þar  fagnaðar  varð  fundur 

og  fögur  veizla  gerð 

og  sveinar  allir  settust 

að  sínum  morgunverð. 

Par  grundin  græn  var  borðið 

og  grasið  dúkur  á, 

en  hám  of  borðsal  hvelfdist 

þar  himinfesting  blá. 

Og  fuglar  sungu  sætt 

sín  morgunljóð  í  lopti 

og  lífið  allt  var  kætt. 

Og  Jesús  bar  fram  brauðið 
og  braut  það  fyrir  þá, 
sem  kveldið  hans  hið  hinnsta, 
en  hjer  var  munur  á: 


325 

Þá  dauðinri  fyrir  dyrum 
stóð  dulinn  bak  við  tjald, 
hann  nú  var  yfirunninn 
og  allt  hans  brotið  vald. 
Þá  kveld  var  dimmt  og  kalt, 
en  nú  var  sól  og  sumar 
og  sælt  og  glatt  var  allt.    - 

Þá  lítil  stund  var  liðin 
tók  lausnarinn  til  máls: 
„Þú  Símon  Jónas  sonur, 
í  svörum  hreinn  og  frjáls: 
Hvort  elskar  þú  mig  eigi? 
mjer  upp  á  það  gef  svar." 
En  Símon  Jónas  sonur 
til  svars  þá  skjótur  var: 
„Spyr  þú  að  þessu  mig? 
Þú  veizt  það,  veizt  það,  herra, 
þú  veizt  jeg  elska  þig.-' 

„Jeg  veit  það  vissulega," 
þá  við  hann  Jesús  kvað, 
„að  anntu  mjer  af  alúð, 
en  ekki  stoðar  það. 
Jeg  líka'  á  lömb  i  haga,. 
sem  lítil  eru'  og  smá, 
sem  einnig  þarf  að  annast 
og  um  þarf  vel  að  sjá. 
Þú  hjálpa'  og  hjúkra  þeim; 


326 

ef  mi^  þú  elskar,  maður, 
þá  minna  lamba  ge^'m." 

Þá  lítil  stund  var  liðin 
kvað  lausnarinn  á  ný: 
„Hvort  elskar  þú  raig  eigi? 
jeg  aptur  spyr  að  því." 
En  hinn  varð  alveg  hissa 
að  heyra  spurt  um  slikt, 
en  samt  til  svars  var  fljótur 
og  svaraði'  aptur  likt: 
„Hví  þú  spyr  þessa  mig? 
Þú  veizt  það,  veizt  það,  herra, 
þú  veizt  jeg  elska  þig." 

„Jeg  veit  það  vissulega," 
þá  við  hann  Jesús  kvað, 
„að  anntu  mjer  af  alhug, 
en  ei  þó  stoðar  það. 
Jeg  víða*  á  villta  sauði, 
sem  villast  til  og  frá; 
þá  einnig  þarf  að  annast, 
en  enginn  hirðir  þá. 
Ó,  hjálpa'  og  hjúkra  þeim; 
ef  mig  þú  elskar.  maður. 
þá  minna  sauða  geym." 

Þá  litil  stund  var  liðin 
kvað  lausnarinn  sem  fyr: 
„Hvort  elskar  þú  mig  eigi? 
jeg  enn  að  þessu  spyr." 


327 

Til  svars  var  Símon  skjótur 
og  svara  honum  vann, 
en  angraðist  þó  af  því, 
ef  ei  sjer  tryði  hann: 
„Hví  þú  spyr  þannig  mig? 
E>ú  veizt  allt,  veizt  allt,  herra, 
þú  veizt  jeg  elska  þig." 

„Jeg  veit  það  vissulega," 

þá  við  hann  Jesús  kvað, 

„þú  annt  mjer  fremur  öllum, 

en  eitt  ei  stoðar  það. 

í  mörgum,  mörgum  löndum 

jeg  margar  hjarðir  á, 

sem  engan  hirði  hafa, 

en  hirði  þurfa'  að  fá. 

Æ,  hjálpa'  og  hjúkra  þeim; 

ef  mig  þú  elskar,  maður, 

þá  minna  hjarða  geym." 


Svo  opt  og  ótal  sinnum 
spyr  einnig  Jesús  þig: 
„Hvort  elskar  þú  mig  eigi? 
hvort  elskar  þú  ei  mig?" 
En  láttu  þjor  ei  leiðast, 
er  lífsins  herra  spyr, 
og  svara  þú  og  segðu 
sem  Símon  Pjetur  fyr: 
„Hvi  þessa  þíi  spyr  mig? 


328 

AUt  veizt  þú,  veizt  þú,  herra, 
þú  veizt  jeg  elska  þig." 

Ó,  minnst  þess  jafnan,  maður, 
sem  meistari  þinn  kvað, 
er  fyrir  sína  sauði 
hann  Símon  Pjetur  bað. 
Þeir  ráfa  villtir  víða 
og  viUast  heims  um  ból, 
en  lömbin  smáu  langar 
að  lambsins  tignarstól.   — 
0  guð,  þau  sjálfur  geym, 
og  leið  þín  lömbin  smáu 
að  lambsins  stóli  heim. 


I 


Himiiaföriii. 

(Mark.l6.,Ltik.  24.,  Pg.  1.) 

í  austri  Ijómar  bjartur  drottins  dagur, 
mig  dreyradi  vel,  nú  rís  jeg  hress  af  blund. 
Ei  nokkur  morgun  fyr  mjer  skein  svo  fagur 
og  frjáls  sem  þessi  helga  morgunstund. 
Á  öllu  sýnist  einhver  gleðibragur 
og  allt  mjer  bendir  nú  á  guðs  míns  fund. 
Mjer  ber  að  eyrum  blíðan  klukknahljóm 
sem  boðið  sje  mjer  gaðs  í  helgidóm. 

Til  guðsþjónustu  skírt  nú  he^TÍst  hringia, 
á  hljóðið  renn  jeg,  færist  óðum  nær: 
und  rausterisins  hvelfing  heyrist  klingja 


329 

með  hreinum  röddum  organsláttur  skær; 
um  alla  kirkju  söfnuð  heyri'  eg  syngja 
þann  söng,  er  öUum  börnum  guðs  er  kær, 
Með  glöðum  hug  jeg  geng  í  helgan  rann, 
minn  guð  að  lofa',  en  sje  þar  engan  mann. 

Jeg  litast  hátt  og  lágt  um  kirkju  fríða: 
Þar  lyptist  yíir  hvelíing  fagurblá; 
þar  alla  veggi  skrautleg  pelltjöld  skrýða 
með  skírum  lit  og  ótal  myndum  á; 
og  gólíið  sje  jeg  glitábreiðu  prýða, 
á  grænum  feldi  skína  blómstur  smá. 
Par  allt  er  hreint  sem  vígðu  vatni  stökkt, 
að  vitum  berst  mjer  sætur  ilmur  glöggt. 

Und  hvelfing  lít  jeg  hjálm  úr  silfri  blika 
með  hundrað  skærum  Ijósum  allt  í  kring; 
í  morgunblænum  blakta  þau  og  kvika 
sem  bleikar  stjörnur  lopts  á  bláum  hring. 
En  óðum  hverfur  hver  ein  Ijósastika 
og  hjálmurinn,     -  er  það  þá  sjónhverfing? 
En  eptir  því  sem  Ijósin  færast  fjær 
á  fagra  hvelfing  björtum  roða  slær. 

Til  austurs  lít  jeg,  —  enn  er  þó  sem  gnæfi 
þar  altarið  svo  tiguarhátt  og  frítt, 
svo  búið,  að  það  helgum  dómum  hæfi, 
með  hreinum  guðvef  tjaldað  allt  og  prýtt. 
sem  hamrastallur  hvítum  þakinn  snævi, 
Það  hvítum  dúki  ofanvert  er  skrýtt. 


330 

Bn  gullnir  Ijósastjakar  standa  þar, 
og  stafa  geislum  allar  liljurnar. 

Og  tafla'  er  yfir  altarinu  fríða; 

ei  undra  mynd  jeg  slíka  fyrri  sá. 

í  raiðið  sje  jeg  ásýnd  unaðsbliða, 

er  alla  vegu  stafar  geislum  frá. 

Er  þetta  mynd  af  lausnaranum  lýða 

og  lærisveinunum  þar  öllum  hjá? 

Nei,  þetta'  er  skærri  mynd  en  eptir  mann; 

en  miklu  skærri  þó  er  sjálfur  hann. 

En  hvað  er  þetta?  hvað  mun  til  þess  bera 
að  hátign  slíka'  og  musteri  svo  glæst 
má  líta  hjer  á  kaldri  foldu  frera 
er  fyrir  heimsins  auðlegð  sýnist  læst? 
Mun  þetta  hylling  eða  vitrun  vera? 
Nei,  vel  á  öllu  þessu  ráðning  fæst. 
Vjer  þurfum  ei  að  leita  langt  á  braut 
þótt  lita  girnumst  vjer  slíkt  dýrðarskraut. 

Sá  helgi  dagur,  nú  er  lít  jeg  Ijóma, 
er  l.jóshýr  morgun  vors  um  tímabil; 
og  klukkurnar,  sem  heyra  mátti  hljóma, 
er  hátignarlegt  krystallsfossa-spil ; 
og  þar  sem  jeg  að  ofan  heyrði  óma, 
er  unaðskliður  guði  dýrðar  til; 
og  safnaðarins  söngur  fagri  þar 
er  samfögnuður  allrar  skepnunnar. 

Og  musterið  er  heimsins  hvelið  víða, 


331 

og  hvelfingin  er  loptsins  festing  öU, 

og  veggjatjöldin  belti  blómgra  hlíða, 

og  bjartar  myndir:  dalir,  vötn  og  fjöll, 

og  gólfábreiðan :  græna  mörkin  fríða 

og  glitvefurinn :  blóm  um  fagran  vöU, 

og  það  hið  vígða  vatn  er  döggin  tær, 

og  vorsins  ilmur,  hjer  sem  berst  oss  nær. 

Og  hjálmurinn  á  hvelfingunni  bláu 
er  hvelfdur  máni,  stór  og  silfurskír; 
og  Ijósin  hin  og  liljubl^'sin  smáu 
er  loptsins  mikla  stjarnafylking  dýr. 
Það  bliknar  allt  á  hveli  loptsins  háu 
og  hverfur  þegar  Ijómar  dagur  nýr. 
Á  allri  hvelfing  annar  verður  blær 
er  á  það  morgunroðans  geislum  slær. 

Og  altarið  í  austri  fjalls  er  hnúkur 
og  altarisins  klæði:  skrúðgræn  hlíð. 
og  altarisins  hreini,  hvíti  dúkur 
er  himinmjöll  á  tindi,  björt  og  fríð, 
og  gullnir  Ijósastjakar:  hamrastúkur, 
er  stafar  niður'  á  morgunsólin  blið, 
og  Ijósin  skær,  sem  loga'  á  stikum  þar, 
er  Ijómi  sólar  fjalls  á  eggjarnar. 

Og  taflan  yfir  altarinu  fríða 
er  upprás  sólar,  himnesk  uppstigning. 
í  miðið  sjcst  hún  sjálf  með  ásýnd  blíða, 
með  sínum  björtu  geislum  allt  í  kring. 
Hún  sendir  geisla  Ijóss  um  löndin  víða, 


332 

sitt  Ijós  að  breiða"  um  allan  jarðarhring. 
Hún  blessar  allt  með  blíðu  sinnar  yl 
og  blómgar  ailt  og  vermir,  sem  er  til. 

í  anda  sje  jeg  aðra  sunnu  renna 

á  austurhimni,  fjalls  við  háan  tind, 

í  enn  þá  skærra  geislagliti  brenna, 

með  guðdóralegri,  helgri  dýrðarmynd. 

Þar  sjálfan  drottin  Jesúm  Krist  má  kenna, 

á  krossi  dáinn  fyrir  allra  synd, 

en  aptur  risinn  upp  úr  dauðans  hyl 

og  uppstígandi  nú  guðs  dýrðar  til. 

Það  var  um  nótt  í  niðamyrkri  svörtu 
að  niður  stje  hann  til  vor  hjer  á  jörð; 
þá  kaldur  vetur  kalin  nísti  hjörtu, 
af  kvíða  sár,  af  dauðans  frosti  hörð. 
Nú  ár  hann  stígur  upp  á  vori  björtu, 
og  eptir  skilur  sina  kæru  hjörð 
í  grænum  haga  guðs  við  náðarlind, 
hinn  góði  hirðirinn  í  þjónsins  mynd. 

Bn  hirðislaus  þó  hjörðin  verður  eigi, 
því  hirðar  margir  eptir  standa  þar, 
að  lýsa  henni  lifs  á  myrkura  vegi 
og  leiða  hana  gegnum  hætturnar. 
Og  sjálfur  hann,  hinn  sífellt  guðdómlegi, 
er  sífellt  með  til  enda  veraldar. 
Og  ei  er  neitt  að  óttast  fyrir  þá, 
er  yfirhirðirinn  er  sjálfur  hjá. 


333 


Hans  lærisvemar,  hirðar  hans  þeir  fyrstu, 

á  háu  fjalli  stóðu  þar  í  kring. 

í  auðmýkt  Jesú  klæðafald  þeir  kysstu 

og  krupu  niður  allir  þar  í  hring. 

Þeir  vissu'  ei  níi  að  návist  hans  þeir  misstu, 

þá  nærri  var  hans  dýra  uppstigning. 

Þeir  vonarglaðir  hlýddu  orð  hans  á 

er  út  um  víðan  heim  hann  sendi  þá. 

Og  eins  og  sólin  sendir  geisla  skæra 

frá  sínum  himni  vítt  um  allan  geim, 

eins  sendir  Jesús  Kristur  vini  kæra, 

að  kveykja  sannleiks  Ijós  um  allan  heim. 

Hann  bauð  þeim  öllum  börnum  guðs  að  færa 

þess  birtu'  og  yl,  er  gaf  hann  sjálfur  þeim. 

Og  sínum  anda  sínum  hjet  hann  lýð 

og  sinni  blessun  alla  heimsins  tið. 

En  fyr  en  drottinn  fólk  sitt  j^flrgefur, 
iiann  fýsir  enn  að  blessa'  og  kveðja  það; 
og  sínar  mildu  hendur  upp  hann  hefur, 
til  hans,  sem  veitir  blessun  ofan  að. 
Hann  alla'  í  sinni  vernd  og  blessun  vefur, 
og  vill  á  himnum  öllum  búa  stað. 
Hann  bendir  þangað  öllum  upp  til  hans, 
sem  æ  vill  líf  og  frelsi  hvers  eins  manns. 

Hinn  æðsti  prestur  allra  sjá  hvar  stendur 
að  aflokinni  sinni  fórnargjörð, 
við  altarið,  og  breiðir  blítt  út  hendur, 
að  blessa  alla  sína  stóru  hjörð. 


334 

Hann,  sonur  guðs.  frá  guði  föður  sendur, 
til  guðs  nú  aptur  fvsist  heim  af  jörð. 
Hans  ásýnd  skín  sem  upprennandi  sól 
er  upp  hann  stígur  guðs  að  veldisstól. 

Þar  3iir  hvelíing  heimsins  kirkju  Ijómar 
með  hátiðlegum  tignar-gleðibrag. 
í  lífsins  strengjum  unaðslega  ómar 
sem  englar  spili'  á  geisla  dýrðarlag. 
Öll  náttúrunnar  samstillt  harpa   hljómar 
er  heldur  níi  Krists  uppstigningardag. 
Og  ilmfórn  stígur  himins  hæðir  i, 
úr  hringum  Ijósum  myndast  gulh'ð  ský. 

í  guUnu  skýi  hanu  til  himins  líður, 
að  hástól  drottins.  langt  í  burt  frá  jörð. 
Þar  engla  skari  faguar  honum  íríður 
og  fagra  syngur  honum  þakkargjörð. 
Og  soninn  kæra  faðmar  faðir  bliður. 
er  frelsta  sá  nú  alla  barnahjörð. 
Og  Jesús  settist  guðs  við  hægri  hönd 
og  hóf  að  rikja'  um  gjörvöll  jarðarlönd. 

En  lærisveinar  eptir  standa"  og  stara 
með  stórri  undrun  lopts  í  bláan  geim. 
Þeir  sáu  herra  sinn  til  himins  fara 
og  sjónum  hverfa  burt  frá  þessum  heim. 
Bn  tveir  af  drottins  dýrum  englaskara 
í  dýrðarskrúða  stóðu  nú  hjá  þeim, — - 
sem  Ijósastjakar  altari  guðs  á,  — 
og  unaðsrómi  mæltu  svo  vlð  þá: 


335 

„Hví  standið  þjer  og  starið  út  í  geiiEÍnn, 
nú  stiginn  drottinn  er  í  himininn; 
en  aptur  kemur  hann  að  dæraa  heiminn, 
með  hátign,  djTð  og  völdum  annað  sinn. 
Af  dýTÖ  hans  sjáið  þjer  nú  að  eins  eiminn, 
en  aptur  mun  hann  birta  guðdóm  sinn. 
Og  huldir  dýrðar  heimar  opnast  þá, 
er  hjer  á  jörð  þjer  fáið  ei  að  sjá." 

Og  sveinar  drottins  gengu  burtu  glaðir 
og  gleymdu'  ei  þvi,  sem  englar  sögðu  þeim, 
að  hann,  sem  býr  á  bak  við  stjarna  raðir, 
mun  birtast  aptur  skýrt  i  þessum  heim. 
Þeir  hófu  morgun-sönginn  sanntrúaðir, 
og  sungu  guði  lof  með  bliðum  hreim. 
í  grasi'  og  augum  glóði  döggin  hrein 
og  gleðisól  um  lopt  og  hjörtu  skein. 

Hin  bjarta  áól,  er  upp  í  austri  stigur, 
er  oss  ei  fjær,  þótt  komin  svnist  hátt. 
hún  niður  þá  í  náðargeislum  hnígur 
og  næring  öllu  gefur,  líf  og  mátt. 
Og  niður  er  hún  sjálf  að  lyktum  sígur 
og  sjer  í  faðmi  lykur  stórt  og  smátt, 
þá  saman  rennur,  himinn,  jörð  og  haf, 
og  heimur  dýrðar  nýr  þar  myndast  af. 

Þá  ský  er  fyrir  skæran  röðul  dregur, 
hann  skín  þó  allt  eins  bjartur  fyrir  því. 
Svo  eins  er  Jesús  dýr  og  dásamlegur^ 


336 


þótt  dylji  hanii  um  stundarsakir  ský. 
Hans  aldrei  þverrar  dýrð  og  vald  og  vegur 
og  vegsemd  guðs,  er  æ  hann  ríkir  í. 
Ó  gæti'  eg  skygnzt  á  bak  við  tímans  tjald 
og  tekið  á  hans  minnsta  klæðafald! 

í  þessum  fagra  drottins  helgidómi 
er  dýrð,  sem  enginn  hugur  skynja  má. 
Þar  æ  er  vor  og  unaðsfagur  blómi, 
er  enginn  tímans  breyting  vinnur  á. 
Þar  æ  er  sólar  upprennandi  Ijómi 
og  aldrei  dregur  ský  á  neina  brá. 
Og  geislar  drottins  dýrðar  stafa   þar 
á  djúp  hans  óbotnandi  miskunnar. 

Hvítasuimuinorguu. 

(Pg.  2.) 

Vakna  þú  andi  minn  enn, 

í  austrinu'  er  vaknaður  dagur; 
Ijettu  nú  langvinnum  blund, 

liðin  er  nóttin  á  braut; 
Ijcttu"  af  þjer  dauðalopts  drunga, 

úr  dölunum  þokan  cr  horfin; 
effata,  opna  þú  þig, 

opnast  hin  litfögru  blóm; 
rís  nú    af   draumanna    dúr, 

úr  djúpinu  sólin  er  risin; 
veifa  þú  vængjum  til  iiugs, 

vorblærinn  andar  i  runn. 


337 


Svíf  þú  í  austurátt  onn, 

þar   enn   fegri  sól  er  upp  runnin, 
Ijúfari  líður  þar  blær, 

litfegri  skína  þar  blóra. 
Hver  er  sú  himneska  sól? 

hin  hvita  hin  Ijómandi  siinna. 
Hver  er  sá  himneski  blær? 

heiiagur  andi  þar  svífur. 
Hver  eru  blómstur  þau  björt, 

er  blika  þar  fögrum  á  morgni 
líkt  og  i  laufskála  runn? 

lausnarans  postular  tólf. 
Fyrrum  er  fagur  upp  rann 

hinn  fyrsti  kristninnar  dagur 
sátu  þeir  saman  í  hring, 

í  sátt  og  með  eining  og  friði 
háum  og  hvelfdum  í  sal 

og  hvíldar  og  forsælu  nutu. 
Vorgleðin  var  þar  i  kring, 

vongleðin  skein  þeim  í  barm. 
Eins  og  þá  blómgresi  björt, 

er  bíða  svo  hógvær  í  skugga, 
bíða'  eptir  blikandi  sól, 

er  bráðum  nær  á  þau  að  skína, 
bíða'  eptir  morgunsins  blæ, 

er  bráðum  nær  á  þau  að  anda, 
þannig  þeir  trúföstu  túlf, 

með  táranna  daggir  í  augum, 
biðu'  eptir  sannleikans  sól 

og  sannleikans  andanum  blíða, 

Diblluljóö  II.  2:á 


338 

er  þeim  var  lofað  Ijúft 

af  Kfandi  sannleikans  munni. 

Sólin  var  runnin  úr  sæ, 

en   sannleikans   röðull   ei  stiginn; 
vorblærinn  Ijek  þar  í  lund, 

lífsblærinn  andans  ei  fannst. 
Þráðu  þeir  Ijósið  og  lífið, 

sem  lausnarinn  hjet  þeim  að  senda, 
biðu  þó  rótt  eins  og  börn 

við  brjóst  sinnar  ástriku  móður; 
náttúran,  móðirin  mild, 

svo  mjúk-hlýjum  örmum  þá  vafði; 
hennar  sló  hjarta  svo  milt 

og  heimurinn  brosti  svo  fagur. 
Allt  var  svo  hljHt  og  svo  hljótt, 

hjartað  svo  blítt  og  svo  rótt. 

Heyrðust  þá  brestir  og  brak 

og  buldrandi,  dynjandi  þytur, 
eins  og  þá  fallandi  foss 

af  ílughömrum   steypir  sjer  niður 
eða  hið  beljandi  brim 

brotnar  við  klettótta  strönd. 
Allt  eins  og  hvínandi  bálviðri  brýzt  upp 

úr  bláhvíta  logni 
ellegar  þórdunan  þung 

þýtur  úr  heiðríku  lopti, 
þannig  á  rokviðri  rauk, 

á  reiðiskjálíi  Ijek  jörðin. 


339 

Inaan  um   ofdðra  gný 

þeir  eldlogar  glóðtungur  sáu 
leiptrandi  loptinu  í 

og  logandi,  snarkandi  hvína, 
sýndust  þeim  tungurnar  tólf 

og  tindrandi  kvíslast  um  loptið, 
staðnæmast  síðan  sem  stjarnan, 

er  stóð  yíir  Betlehem  forðum, 
hvers  yíir  hviríil  i  svip, 

og  hverfa  svo  aptur  i  geiminn. 

Allt  þetta  augnablik  stóð 

og  óðara  táknið  var  horflð; 
eptir  það  bliður  kom  blær, 

enn  blíðari'  og  mildari'  en  fyrri. 
Undrið  ei  gjörði  þeim  grand, 

þeir  glaðir  i  hvirflngu  sátu, 
rólegir  rjett  eins  og  fyr 

og  reyndar  þó  glaðari'  en  áður, 
hrcssari'  og  öflgari'  i  anda, 

þvi   andi  guðs  kominn  var  niður, 
fyllandi  hjörtun  með  hug, 

hugann  með  brennandi  fjör. 
Þó  var  ei  andi  guðs  fremur  en  fyr 

á  fjallinu  Hóreb 
stormum  og  eldingum  i, 

það  undanfarar  hans  voru. 
Sjálfur  kom  andi  guðs  enn 

i  andvara  hægum  og  blíðum. 


íjij* 


340 


kennandi  kærleikans  mál, 

kvej'kjandi  sannleikans  Ijós. 
Stormar  og  eldinsar  englar  hans   voru 

sem  einnig  hann  sendi, 
til  þess  að  vera  þeim  tákn 

og  túlka  þeim  fylling  hanskraptar. 
Stormurinn  skyldi  þá  styrkja 

að  stríða  með  hrífandi  krapti; 
tungarnar  skyldu  þeini  temja 

að  tala  með  brennandi  fjöri 
guðs  ríkis  guðlega  mál, 

er  gaf   hann   þeim  öllnm  að  tala. 

Liðinn  var  hvinurinn  hjá, 

er   heyrzt  hafði  um  borgina  víða. 
Alla  með  undruu  það  hreif, 

því  ekki  var  skýskaf  á  lopt. 
Þangað  sem  hvinurinn  heyrðist 

menn    hlupu  sem  trylltir  og  óðir, 
eptirvænt  undur  að  sjá 

og  ætluðu  að  renna  á  hljóðið. 
Mikill  að  mannfjöldi  dreif 

af  mörgum  þjóðum  og  tungum, 
ýrasir,  sem  áttu  þar  byggð, 

og  ýmsir,  sem  gestir  þar  voru: 
Fartar  úr  Persalands  byggð 

og  Pontverjar  norðan  úr  löndum, 
Mesopotamíumenn, 

Medar  og  Elamítar, 


341 


voru  þar  nokkrir  og  konmir  frá  Krít 

og  úr  Kappadosíu, 
einnig  úr  Asíu  rainni 

og  Arabar,  Pamfílar,  Frýgar, 
Lýbar  frá  suðrænni  sól 

og  sumir  úr  Egyptalandi; 
voru  þar  vestan  um  haf 

voldugir  Rómverjar  komnir; 
Gyðinga  mikil  var  merg, 

en  mest  þó  úr  Júdeu  sjálfri. 
Drifu  þeir  allir  þar  að, 

það  undur  að  sjá,  er  þeir  heyrðu. 
Undur  þeir  ei  sáu  neitt, 

en   undur  þeir  heyrðu  því  meira, 
þó  eigi  hrífandi  hvin, 

heldur  hið  Ijúfasta  mál. 
Hver  þóttist  heyra  sitt  mál, 

hið  hjartkæra  ylhýra  málið, 
hvellandi,  gellandi  hátt, 

hljómandi,  ómandi  blítt, 
táknandi  heilög  og  há 

himnesku  stórmerkin  guðs. 
Allir  það  undruðust  mjög, 

en  ýmsir  i  skopi  þó  sögðu, 
ölvaðir  væru  þeir  víst 

af  víni,  sem  hefðu  þeir  drukkið. 

Pjetur  þá  prúður  gekk  fram 

og  postular  drottins  þeir  kæru, 


3^2 


Fremstur  gekk  foringinn  þar 

og  fylgdu'  honum  ellefu  kappar. 
Steig  hann  þar  háan  á  stein, 

er  stóð  þar  á  vellinum  grænum, 
horfði'  yfir  hópinn  á  grund 

sem  hirðir  af  fjallsgnýpu  niður 
horfir  á  sauðanna  hjörð 

er  hópar  sig  neðra  i  dalnum. 
Fögur  og  svipmikil  sjón, 

að  sjá  hann,  er  stóð  hann  á  bjargi, 
hátt  yfir  manufjöldans  mergð 

sem  Móses  á  Sínaí  forðum, 
ellegar  Elías  þá, 

er  efst  stóð  hann  Karmels  átindi! 
Lokkarnir  fjellu  sem  foss 

úr  fjallshlið  um  þrekvaxnar  herðar. 
Eldur  úr  augunum  brann, 

af  enni  hans  stöfuðu  geislar. 
Hóf  hann  upp  hljómmikla  raust; 

sem  hunang  af  vörunum  strcymdu 
kraptmikil,  eldfjörug  orð, 

ununarrík  þó  og  sæt: 

„ó  þjer  ísraelsmenn, 

og  aðrir,  sem  ranst  mína  heyrið, 
hlýðið  á  hjartnanna  niál, 

hlustið  á  kraptarins  orð. 
Ölvaðir  eigi  i  dag 

vjer  erum  af  jarðnesku  víni; 


343 


dýrari  clrukkuin  vjer  veig, 

drukkum  úr  himneskum  lindum; 
drukkum  oss  æskunnar  afl, 

andagift,  sannleik  og  líf. 
Fram  er  nú  komið,  sem  fyr 

hinn  forni  spámaður  sagði 
áður  við  ísraelslýð ; 

orð  honum  guð  lagði'  í  munn: 
Allt  yíir  hold  hjer  í  heim 

jeg  heilagan  anda  læt  streyma. 
Sjá  munu  sjónir  og  spá 

þeir  synir  yðar  og  dætur; 
unglingar  undur  sjá  mörg, 

öldungar  vitranir  fá; 
þjónar  og  ambáttir  eins 

af  andagift  skýrt  munu  tala. 
Tákn  munu  tignarleg  sjást 

á  tungli  og  sólu  og  stjörnum; 
sólin  í  myrkan  snýst  mökk, 

máninn  skal  snúast  í  blóð. 
Allt  þetta  verður, 

hins  alvalda  dagur  er  rennur. 
Dagurinn  drottins  er  nú, 

dýrðlegur  skín  hann  um  lönd. 
Þó  er  ei  upprunninn  enn 

hinn  allra  síðasti  dagur, 
dagurinn  drottins,  er  hann 

dæma  mun  gjörvalla  þjóð; 
hólpinn  þá  hver  mun  og  einn, 

berrans  er  ákallar  nafn. 


344 

ó  þjer  ísraelsmenn. 

nú  orðin  mín  heyrið  um  Jesúra. 
Yður  haiin  auglýstur  var 

með  undrum  og  stórmerkja-táknum. 
Gekk  hann  um  Gyðlngaland, 

græðandi,  blessandi  lýð. 
Þjer  haíið  handtekið  hann, 

hinn  heilaga,  saklausa,  góða, 
pínt  hann  og  kvalið  á  kross, 

krossfest  með  óbótamönnum. 
Dauðinn  ei  honum  þó  hjelt, 

hinn  heilagi  sjer  ekki  rotnun; 
reis  hann  frá  dauðum  í  dýrð 

á  dýrðlegum  páskadagsmorgni, 
síðan  í  himininn  hátt 

haíinn  var  Ijóssins  í  rann 
föðursins  hægri  við  hlið ; 

af  himnum  vor  konungur  sendi 
heilagaa  anda  sinn  oss, 

sem  allir  þjer  heyrið  og  sjáið. 
Viti  það  sjerhver,  að  sá 

er  sannlega  drottinn  og  Kristur. 
Ó  þjer  ísraelsmenn, 

þjcr  ástkæru  bræður  og  vinir; 
viljið  þjer  vorða  guðs  börn 

og  vita  hvað  fyrst  ber  að  gjöra: 
Skiptið  um  hugarfar  skjótt 

og  skírizt  í  Jesú  Krists  nafni; 
frclsun  þá  fáið  þjer  víst 

og  fyrirgefning  yðar  synda; 


345 


heilagan  anda  þá  eins 

þjer  öðlist  og  börn  j^ðar  líka, 
yður  því  heitinn  er  hann 

og  heims  þjóðum  fjarlægum  öllum, 
alstaðar  allan  um  heim, 

sem  andi  guðs  heilagur  kallar." 

Þagnaði  postulinn  þá 

er  þeasari  lokið  var  ræðu, 
undruðust  allir  hans  mál, 

eldfjörugt,  kröptugt  og  snjallt. 
Þrjár  tóku  þíisundir  skirn 

í  það  sinn,  er  ræðuna  heyrðu. 
Þúsundir  þúsunda  brátt 

þessa  guðs  bættust  við  hjörð. 

Liðu  ^ram  aldir  og  ár 

og  enn  fleiri  bættust  við  hópinn; 
mannfjöldi  mikill  kom  enn 

af  margskonar  þjóðum  og  tungum, 
anda  guðs  undur  og  tákn 

enn  þá  að  heyra  og  sjá, 
anda  guðs  allsherjarmál 

eldlegt  að  heyra  og  læra. 
Komu  þar  konur  og  menn, 

komu  þar  gn ralir  og  ungir 
öllum  úr  áttunum  heims, 

öllum  af  löndum  á  jörð: 
sunnan  frá  miðjarðarsól, 

úr  sandauðnum  brennandi  heitum, 


34H 


norðan  frá  norðurhafsströnd, 

nákaldri  jöklanna  byggð, 
austan  af  Asíu  fjöllum 

og  ekrum  og  skógum  og  lundum, 
vestan  úr  Vesturheims  mörk, 

vestan  frá  Kyrrahafs  strönd. 
Allir  nú  skildu  hvor  annan, 

því  ein  var  nú  tungan, 
hljómandi  himnesk  og  blíð, 

hrífandi,  kröptug  og  snjöll. 
Tvístruðust  tungurnar  fyr, 

er  turninn  hinn  mikli  var  reistur; 
sameinast  náðu  þær  nú, 

ný  þegar  kirkjan  var  reist. 
Babels  var  bölvunin  eydd 

og  burtnumin  sundrungin  raikla, 
töluðu  allir  nú  eitt:  « 

alheimsins  guðlega  mál, 
hátt  eins  og  hvínandi  rok, 

hljótt  eins  og  fallandi  dögg, 
þungt  eins  og  þrumaudi  foss, 

þítt  eins  og  vormildur  blær, 
hvellt  eins  og  básúnu-hljóð, 

hlýtt  eins  og  smáfugla  kvak, 
snjallt  eins  og  syngjandi  sverð, 

sætt  eins  og  barnanna  hjal. 


Ó  þú  ísalands  þjóð, 

guðs  ísrael  norður  í  höfum, 


347 


tignarlegt  tungumál  átt, 

en  talað  og  skilið  af  fáum ; 
litið  þig  sakar  það  samt, 

sjálf  ef  þú  talar  og  skilur 
alheimsins  eilifa  mál, 

andans  og  guðdómsins  mál. 
Hlýð  á  hið  himneska  mál, 

er  hljómar  svo  Ijómandi  fagurt; 
hlýð  á  guðs  heilögu  raust, 

heyr  hvað  hann  talar  til  þín, 
talar  ei  að  eins  í  skúrum  og  skruggum 

og  skínandi  leiptrum, 
heldur  í  hlýlegum  blæ, 

hljóðiega  fallandi  dögg; 
talar  ei  að  eins  í  táknum  og  undrura 

og  tindrandi  Ijósum. 
heldur  í  blómlegri  björk, 

brosandi  dalanna  rós; 
talar  ei  að  eins  með  lögmálsins  lúðri 

og  leiptrantU  ræðum, 
heldur  með  gleðinnar  glym, 

glaðværum  barnanna  söng 
talar  guðs  tunga  við  þig, 

tala  þú  aptur  við  hann ; 
talar  hann  tignarlegt  orð, 

tala  þú  auðmjúka  bæn ; 
bið  hann  og  kný  hann  raeð  barnslegum  hug 

og  með  brennandi  tárum, 
bið  hann  um  knýjandi  krapt, 

er  knýi  þig  áfrani  til  dáðar; 


348 

bið  hann  um  eldtungur  enn, 

eldlegt  að  gefa  þjer  fjör; 
bið  hann  um  anda  hans  eins, 

að  anda  þinn  veiklaðan  styrki, 
bið  hann  um  brennandi  mál, 

svo  betur  þú  lofað  hann  getir, 
lofað  hinn  lifanda  guð, 

lofað  hans  heilaga  nafn. 

Móðurmálið  þitt  góða 

og  málið  þins  himneska  föður 
sætlega  sameina  þú, 

syng  honum  vegsemd  og  dýrð. 
Talaðu  tungumál  þitt, 

en  tungan  þótt  geti'  ekki  lengur, 
talaðu  tungumál  hans, 

túlka  þú  stórmerki  guðs. 


Hiim  fyrsti  söfiiuður. 

(Pg.  2.) 

Hve  fagurt  er  að  líta  hinn  fyrsta  söfnuð  á! 
það  var  enginn  tíningur  söfnuðurinn  sá. 

Hann  var  í  svo  mörgu  svo  fögur  fyrirmynd; 
hann  meira  var  en  nafnið  og  meira'  en  eintóm 

grind. 

Þar  trúin  var  hjá  öllum  svo  guðdómlega  glædd; 
vantrúin  í  kristninni  var  þá  ekki  fædd. 


349 

Peir  allir  hjeldu  saman  í  sannri  bróðurást; 
þá  var  ekki  siður  upp  á  saklausa'  að  slást. 

Og  sameiginleg-t  fjelag  þeim  sýndist  allra  bezt; 
þeir  slitu  ekki  hópinn,  sem  síðar  hefur  sjezt 

Peir  seldu  sínar  eignir  og  öðrum  ijetu'  í  tje; 
þeir  hirtu'  ekki*  um  að  næla'  eða  nurla  saman  fje. 

Þeir  seldu  sínar  eignir  og  gáfu'  í  gjafasjóð; 
þeir  seldu'  ei  til  að  sóa,  sem  síðar  komst  í  móð. 

Peir  miðluðu  þeim  þurfandi'  og  meira'  en  litið  eitt; 
þeir  tóku  þar  ei  skattgjald,  sem  til  var  ekki  neitt. 

Og  daglega'  í  musterið  þeir  gengu  guðs  á  fund ; 
þeim  fannst  þar  ekki  löng  vera  leiðindastund. 

Og  daglega'  i  heimahúsum  brutu  þeir  sitt  brauð ; 
við  heimilið  þeir  eirðu  og  ei  var  gestanauð. 

Þeir  nutu  sinnar  fæðu  með  glatt  og  hógvært  geð, 
og  óánægðir  voru'  ei  sitt  uppeldi  með. 

Þeir  hollrar  neyttu  fæðu  mcð  hjartans  einfaldleik; 
þeir  átu'  ei  neinar  krásir,  sem  iðrin  gjöra  veik. 

Þeir  lofuðu  guð  sinn,  er  gaf  þeim   daglegt  brauð; 
þeir  voru  eigi'  að  kveina  þótt  vantaði  auð. 

Þeir  vinsæld  höfðu  nóga  og  vinum  glöddust  hjá; 
það  var  cnginn  feginn  að  verða  af  með  þá. 

Og  daglega  fjölgaði  söfnuðurinn  sá; 
söfnuðurinn  týndi'  ekki  tölunni  þá. 


350 


Hve  fa^urt  var  að  vera  þeim  fyrsta  söfnuði'  í! 
Að  vera  í  þeim  seinasta  verði  líkast  því! 


Pjetur  lækiiar  lialtjin  iiiaiin. 

(Pg.  S.) 

„Ei  gull  nje  silfur  glæst  jeg  hef, 

að  gefa  þjer  i  fátækt  þinni; 

en  eg  á  betra'  í  eigu  minni, 

og  það,  sem  hef  jeg,  þjer  jeg  gef: 

Statt  upp,  statt  upp  og  gakk  þú  glaður, 

jeg  gef  þjer  aptur  heilsu,  maður, 

í  nafni  Krists  frá  Nazaret." 

Svo  man  jeg  Pjetur  mildur  kvað 

hjá  musterisins  fagra  hliði 

við  haltan  mann  frá  móðurkviði, 

er  ölmusu  sjer  bljúgur  bað. 

Ei  silfrið  fjekk  nje.guUið  grætt  hann, 

nú  gat  þó  Pjetur  fjelaus  bætt  hann 

í  nafni  Krists  frá  Nazaret. 

Og  Pjetur  tók  þá  hans  í  hönd 

og  hann  á  fætur  þegar  reisti; 

hann  sjúkdóms  íjötra'  af  fótum  leysti. 

Við  Jesú  nafn  þau  brustu  bönd. 

Hann  alheill  varð  á  augabragði 

við  orðin  þau,  er  Pjetur  sagði 

í  nafni  Krists  frá  Nazaret. 


351 

Og  hann  stóð  upp  og  ^laður  gekk 
og  guð  sinn  tók  að  lofa'  og  prísa, 
og  dásemd  hans  og  liknsemd  lýsa, 
er  heilsubút  svo  fljótt  hann  fjekk. 
Hann  stökk  i  kring  og  hljóp  nieð  hraða 
og  hóf  upp  sina  raustu  glaða 
í  nafni  Krists  frá  Nazaret. 

Og  allur  iýður  undrast  vann, 
er  eptir  slika  meinsemd  langa 
menn  sáu'  hinn  halta  heilan  ganga, 
því  margir  þekktu  þennan  mann. 
Þeir  sáu',  að  hjer  var  herrans  kraptur. 
er  heilsubót  gaf  sjúkum  aptur 
í  nafni  Krists  frá  Nazaret. 

Og  saman  flykktist  múgur  manns 
í  musterisins  fögrum  göngum, 
þars  Kristur  forðum  kenndi  löngum; 
en  nú  þeir  höfðu'  ei  návist  hans. 
Og  undrun  lostin  þyrpiug  þagði. 
Við  þetta  fólk  þá  Pjetur  sagði 
í  nafni  Krists  frá  Nazaret : 

„Þjer  atburð  þennan  undrist  hjer, 

á  okkur  nú  með  furðu  starið; 

en  þvi  er  öðru  visi  varið 

með  atburð  þánn  en  ætlið  þjer; 

þvi  máttarlitlir  menn  vjer  erum, 

vjer  megnum  allt  það,  sem  vjer  gerum, 

í  nafni  Krists  frá  Nazaret." 


352 

„Paan  drottin  lífsins  deydduð  þjer, 
frá  dauðum  reisti  guð  hann  aptur. 
Það  er  hinn  sami  kærleiks-kraptur, 
er  gæðskuverkið  gjörði  hjer. 
Þjer  allir  skuluð  eins  upp  rísa 
og  ætíð  lofa  guð  og  prísa 
í  nafni  Krists  frá  Nazaret." 


Jeg  guU  og  silfur  eigi  á, 

þó  á  eg  nafnið  Jesú  góða, 

sem  miklu'  er  betra  gulli"  og  gróða 

og  blessuu  valda  mciri  má. 

í  nafni  þvi  vjer  göngum  glaðir 

og  göfgum  hann,  sem  er  vor  faðir 

í  nafni  Krists  frá  Nazaret. 


Jóliaiiiies  og  Pjetur. 

(Pg-  4.) 

Nú  hlusti  hver,  sem  hlýtt  á  söng  minn  getur, 
því  harpan  stillt  um  vini  drottins  er; 
og  jeg  vil  S3^ngja'  um  Jóhannes  og  Pjetur, 
er  Jesús  kjöri  helzt  til  fylgdar  sjer. 

Þeir  voru  báðir  drottins  vinir  dyggir 
og  drottins  elska  sameinaði  þá; 
þeir  reyndust  og  hvor  öðrum  vinir  tryggir, 
þótt  ólíkt  næsta  margt  þeim  væri  hjá. 

Því  Pjetur  var  sem  Jórdans  straumur  stríðnr, 


353 

cr  stefndi  bcint  af  afli'  ura  fagra  sveit; 
cn  Jóhannes  sem  Kcdron.s  bekkur  blíður, 
cr  barst  ei  hart,  en  frjóvgaði  sinn  reit. 

Og  Pjetur  var  sem  Hermons  fjallið  háa, 
cr  háreist  gnæfir  yfir  lægri  fjöll; 
en  Jóhannes  sem  Síons  leitið  lága; 
þótt  lágt  það  væri,  bar  það  dýrðarhöll. 

Og  Pjetur  var  sem  hám  í  hamrasalnum 
hinn  helgi  sedrus  Líbanons  i  hlíð; 
en  Jóhannes  sem  jurtin  Ijúf  í  dalnum, 
á  jafnlendinu  Sarons  rósin  fríð. 

En  lind  og  elfur,  hóll  og  fjallið  fríða, 
hin  fagra  rós  og  eikiu  tignarhá 
þau  öll  til  saman  akur  drottins  prýða, 
hvert  upp  það  bætir,  hitt  er  brestur  á. 

Og  hvort  sem  fegra  vor  er  eða  vetur 
þau  vitna  bæði  drottins  lof  og  hrós. 
Svo  jafrian  var  uni  Júhanncs  og  Pjetur, 
í  Jesú  kirkju  báðir  voru  Ijós. 

Og  hvorum  þeirra  hati  tekizt  betur 
ei  hygg  jeg  gott  að  segja,    -    því  jeg  tel 
þá  báða  jafna  Jóhannes  og  Pjctur, 
1  Jesú  garði  báðir  unnu  vel. 

Og  hvorn  sem  drottinn  uieira  þeirra  nietur, 
þeir  möttust  eigi  likt  og  hcimskir  menn. 

Biblln]j6ð  II.  23 


354 

Peir  Jesú  vinir  Jóhannes  og  Pjetur 
í  Jesú  nafni  hjeldu  saman  enn. 

Á  meðan  lífsins  Ijóss  þeir  notið  gátu 
1  Ijósi  þessu  saman  gengu  þeir. 
í  myrkrastofu  saman  nú  þeir  sátu, 
á  sama  stofni  fagrir  kvistir  tveir. 

Þótt  væri  hjá  þeim  dimmt  um  Ijósa  daga, 
þeir  drottins  birtu  glaðir  undu  við. 
Og  ei  þeir  fundu  fjötra  þunga  baga, 
sem  frelsis  höfðu  evangelíið. 

Þeir  fram  á  nótt  í  f'angaklefa  vöktu, 
þó  fannst  þeini  timinn  ekki  langur  þá. 
í  huganum  þeir  fornan  feril  röktu 
og  fyrri  tíðir  glaðir  minntust  á. 

Þeir  minntust  þess,  hve  margopt  fyr  á  tíðum 
hjá  meistaranum  góða  voru  þeir; 
því  cinkum  þrír  úr  ílokki  sveina  fríðum 
þá  fj'lgdu  honum,  stundum  að  eins  tveir. 

Þeir  minntust  þess,  er  út  á  djúp  þeir  drógu 
og  drottinn  þeim  hinn  mikla  afla  gaf 
úr  sínu  stóra  nægtabúri  nógu, 
er  neitt  ei  eyðist,  þótt  sje  tekið  af 

Þeir  minntust  þess,  er  þeir  með  Jesú  fóru 
inn  þangað,  sem  hin  dána  stúlka  lá, 
og  að  því  tákni  vottar  sjálfir  voru, 
er  vakti  Jesús  hana  dauða  frá. 


355 

Þeir  Tiiinntust  þess,  cr  fyr  á  fjalli  háu 
skcin  fegri  sólu  Jesú  ásýnd  skær, 
og  uui  hann  Ijóma  drottins  dýrð  þcir  sáu 
og  drottni  fýstust  æ  að  búa  uær. 

Þcir  minntust  þcss,  hve  furðu  fast  þeir  sváfu 
er  frelsarinn  á  bæn  i  garði  lá, 
og  cngan  gaum  að  orðum  hans  þcir  gáfu, 
því  ógnarhöfgi  fallinn  var  á  þá. 

Þeir  minntust  þess,  er  sama  kveld  þeir  sátu 
i  sal  hins  æðsta  prests  við  þjóna  hlið; 
en  frelsara  sinn  frelsað  eigi  gátu 
og  fcimnir  hann  ei  þorðu"  að  kannast  við. 

Þcir  minntust  þcss,  er  þeir  til  grafar  gengu 
mcð  grátna  brá  um  páskamorgunstund, 
og  auðan  Jesú  legstað  lita  fengu, 
þvi  lausnarinn  var  risinn  upp  af  blund. 

Peir  minntust  þess,  og  minntust  þess  með  gleði, 
hvc  margt  hann  sífellt  gjörði  fyrir  þá. 
Því  höfðu  þeir  með  hjartans  Ijúfu  geði, 
hans  helga  nafnið  boðað  mönnum  hjá. 

Sem  hann,  er  Ijet  sig  höndum  Ijúfur  taka 
og  hógvær  kross  og  fjötra  saklaus  bar, 
eins  liðu  þeir,  þótt  liðu  þeir  án  saka, 
með  Ijúfu  geði  bönd  og  fjötra  þar. 

Þeir  sig  ei  Ijctu  bönd  njc  fjötra  buga, 
en  báðu  drottin  innilega  heitt, 

23* 


356 

og  settu  traust  sitt  á  hinn  almáttuga 

er  ávallt  hjálpar,  menn  þótt  geti'  ci  neitt. 

Þeir  frelsað  gátu'  ei  frelsarann  hinn  blíða, 
er  fjötur  þungur  hann  var  borinn  á; 
en  hann,  sem  fyr  var  frelsun  allra  lýða, 
úr  fjötrum  hörðum  nú  gat  losað  þá. 

En  það,  sem  aptur  gátu  þeir,  þeir  gjörðu, 
þeir  gengu  fyrir  það  hið  mikla  ráð; 
mót  Gyðinganna  grimmdaræði  hörðu 
þeir  glaðir  báru  vitni'  um  Jesú  náð. 

Og  það,  sem  mcira  gátu  þeir,  þeir  gjörðu, 
þeir  gcngu  djaríir  upp  í  musterið, 
og  Jesú  nafn  og  Jcsú  kcnning  vörðu, 
sem  Jerúsalcm  kannaðist  ei  við. 

Og  enn  þá  meira  gátu  þcir  og  gjörðu, 
þeir  gengu  vítt  um  margar  álfur  lands 
og  báru  vitni  víðri  fyrir  jörðu 
um  vegscmd,  tign  og  miskunn  frclsarans. 

En  vcgir  skildust:     Líf  varð  Pjetur  láta, 
hann  lika  íjckk  með  dauða'  að  vitna'um  hann; 
með  lííi  sínu  Jóhannes  fjekk  játa 
um  Jesú  nafn,  um  guð  og  kærleikann. 

Og  meðan  Pjetur,  hlíðareikin  háa 
í  húmi  jarðar  dökku  hvildist  lágt, 
var  Jóhanncs,  sú  dalsins  liljan  lága, 
í  Ijóma  drottins  tignar  numinn  hátt. 


357 

Eq  síðar  aptur  sameinuðust  vegir 
í  sölum  guðs,  við  stól  hans  hátignar. 
Og  báðir  Jcsú  vottar  vegsamlegir 
þar  vegsama  guðs  nafn  til  eilifðar. 


Giimalíel. 

(Pg.  5.) 


Það  hefur  verið  í  frásögur  fært 
og  forðum  á  bækur  skráð, 
er  Gamalíel  hinn  gamli 
við  Gyðinga  sagði  ráð. 

í  ráðinu  höfðu  þeir  reynt  til  þess 
að  rýma  burt  kristinni  trú. 
Það  tókst  ci  með  basti  og  böndum, 
cn  betur  skyldi  það  nú. 

í  ráðinu  höfðu  þeir  ráðið  það, 
að  ráða  af  dögum  þá, 
er  boðuðu  Krist  og  kenndu, 
er  krossinum  deyði  á. 

Þar  stóðu  nú  tveir  i  stórum  sal, 
þeim  stefnt  var  á  þetta  inót. 
Þeir  vitnuðu  djarft  um  drottin 
og  dauðann  ei  skclfdust  hót. 

Það  var  hinn  gamli  Gamalíel, 
þar  Gyðingum  sat  hann  hjá. 


358 

Hann  stóð  npp  úr  sínu  sæti, 
og  svipmikill  var  hann  þá. 

Hans  au^u  voru  sem  eldar  tveir 
o^  ennið  sem  jökulsvell, 
og  snjóhvítt  hrynjandi  hárið 
um  herðarnar  þreknar  tjell. 

Þar  rómsnjall  skörungur  ræðu  hóf,  — 
hans  ráð  voru  æ  til  góðs; 
og  jafnskjótt  varð  þögn  á  þingi, 
hann  þurfti'  ei  að  biðja  hljóðs: 

„Hví  hræðist  þjer  þessa  sveina  svo? 
mjer  sýnist  ei  þurfa  slíkt; 
og  munið  {)jer  eigi  eptir 
að  að  hefur  borið  líkt?" 

„Hann  Tovdas  myndaði  mikinn  flokk 
og  mikið  Ijet  yfir  sjer; 
en  ekki  leið  ,  það  á  löngu 
að  iiðaðist  sundur  her." 

„Og  Júdasi  ekki  greiðara  gekk, 
sem  Galíleu  var  frá; 
|)ótt  harðsnúinn  flokk  hann  hcfði, 
hann  hrundi  niður  sem  strá." 

„Og  fyrir  þcssam  mun  fara  eins, 
ef  fyrirtekt  manns  það  er. 
Mjer  h'zt  þjer  látið  þá  fara, 
og  látum  sjá  hvernig  fer," 


359 

„Þótt  bindið  þjer  þá  í  fjötra  fast, 
þótt  fjötri  þá  járnsterk  bönd,  — 
þjer  fáið  ei  fjötrað  orðið, 
það  flýgur  ura  gjörvöll  lönd/' 

„Pótt  látið  þjer  taka"  af  lifi  þá. 
það  litið  gagn  er  i  þvi; 
þjer  deyðið  þó  eigi  andann, 
í  öðriini  hann  rís  á  ný." 

„Nú,  góðir  herrar,  heyrið  þjer  mig 
og  hafið  þjer  ráðin  mín: 
Mjer  lizt  þjer  sleppið  þeim  lausum 
og  lofið  þeim  heim  til  sín  •' 

„Ef  manna  reynist  það  vera  verk, 
það  vcltur  um  koll  i  stað; 
en  sje  það  frá  sjálfum  guði, 
þjcr  sízt  fáið  hindrað  það." 

„Og  hver  veit  nema  guðs  hulda  ráð 
sje  hulið  i  verki  manns. 
Og  eigum  því  ekki'  á  hættu 
að  amast  við  ráðum  hans." 

„Pað  bezt  er  að  ciga'  ekki  iindir  því, 
sem  ærið  er  varasamt. 
Það  er  svo  margt  í  mörgu, 
og  mennirnir  sjá  svo  skammt." 

„Og  litil  er  það  í  böli  bót 
að  binda"  og  kúga  sem  flest. 


360 

Það  mun  finnast  í  flcÍTU 
að  frelsið  er  aífara  bezt." 

Og  r  ðið  þýddist  á  ráðið  það, 
scm  ráðið  var  hjer  svo  vel.  — 
En  ráð  er  það  fyrir  íieiri 
að  fara'  að  scm  Gamalíel. 


Stefáii. 

(Pg  6  7.) 


Ó  hvilík  syn,  er  sjc  jeg  dú  i  anda, 
cr  svifur  hugur  yfir  mar  og  láð! 
Guðs  miklu  hetju,  Stefán,  lit  jeg  standa 
i  stórum  dómsal,  leiddan  fyrir  ráð, 
og  dómarana  hans  til  beggja  handa. 

Hann  stcndur  þar  scm  lamb  hjá  soltnum  Ijónum, 
er  liggja'  á  vcrði,  griram  og  þyrst  í  blóð. 
Þá  langar  til  að  hremma  hann  í  klónum, 
en  hika  við,  því  Ijómar  dýrðarglóð 
af  enni  hans  scm  engils  björtum  sjónum. 

Nú  skulu  fram  hjer  fara  rjettir  dómar! 
Eii  falsvottarnir  drifa'  úr  hvcrri  átt. 
Þcir  láta  dynja  lygakærur  tómar, 
cn  ]ygi  mót  hann  talar  snjallt  og  hátt. 
Sem  cngils  mál  hans  mál  af  vörum  hljómar. 

Þ;i  grimmiloga  gnísta  fjcndur  tönnum, 
og  grcmja  bitur  falsráð  hjörtu  sker. 


361 

En  Stefáii  siiinir  ei  þeim  illu  mönnum, 
hann  opinn  himinn  guðs  í  Ijóma  sjer: 
hans  andi  líður  Ijóss  í  dýrðar  rönnum. 

Og  Stefán  talar  hriíinn  helgum  anda: 
„Nú  himin  guðs  jeg  opinn  lita  má, 
og  mannsins  son  við  stól  hins  æðsta  standa, 
þann  stólkonunginn  Ijóssins  guði  hjá, 
við  sjálfa  hægri  hönd  hins  alls  valdanda. 


Ó  hvilík  sýn,  er  sje  jeg  nú  í  anda! 
Hinn  sami  stendur  fyrir  utan  borg. 
í  kringum  hann  er  mikill  tiokkur  tjanda, 
og  fast  að  sækir  þar  með  gný  og  org; 
Þeir  grjóthríð  harða'  á  honum  láta  standa. 

Ei  æðrast  Stefán  enn  í  dauðans  vanda, 
og  eun  þá  leikur  gleði  hrein  á  brá: 
„Pótt  likamans  þeir  lífi  megi  granda 
þeir  liíiátið  ei  sálu  mína  fá. 
0  herra  Jesú,  minn  þú  meðtak  anda!" 

Þá  fellur  hann  á  knje  á  grundu  kalda 
og  kallar  hátt  til  drottins  hinnsta  sinn: 
„0  líkna  þeim,  er  láti  mínu  valda, 
ver  líka  þeirra  faðir  eins  og  minn; 
lát  þá  ei,  drottinn,  þeirrar  syndar  gjalda." 

Svo  mælir  Stefán.     Hinir  höfuð  skaka 
og  hrópa"  um  guðlast,  benda"  á  vítis  gjá. 
Á  kalda  steinsæng  hnígur  hann  til  baka, 


362 

og  höfgur  blundur  síga  fer  á  brá. 

Hann  sefur  blítt.   Guðs  blessuð  augu  vaka. 

Nú  blundar  hann.   Hjer  birtist  helgur  staður. 
Er  Betel  Jakobs  aptur  komið  hjer? 
Á  harðri  steinsæng  hvílir  þreyttur  maður 
og  himin  dýrðar  guðs  í  blundi  sjer.  — 
Bn  Sál  of  látÍQS  líki  stendur  glaður. 


Ó  hvilík  sýn,  er  sje  jog  nú  í  anda, 
er  svifur  hugur  bak  við  Ijóssins  tjald! 
Þá  báða  Sál  og  Stefán  lít  jeg  standa 
að  stóli  guðs,  og  snerta'  hans  klæðafald; 
og  morðingjana  hans  til  beggja  handa. 

Og  báðir  faðmast  blóðvottarnir  góðu 
og  biðja  drottin  fyrir  mönnum  þeim, 
er  fyr  að  þessum  fólskuvigum  stóðu, 
er  forðum  voru  þeir  í  spilltum  heim 
og  augun  voru  hjúpuð  myrkra  móðu. 

Og  hann,  sem  forðum  Ijet  sitt  líf  á  jörðu 

til  lausnar  fyrir  alla  heimsins  þjóð, 

hanu  biður:   ,.FaðirI  hegn  þeim  ei  með  hörðu, 

þvi  hærra  talar  mitt  en  Abels  blóð. 

Þeir  villtir  menn  ci  vissu  hvað  þeir  gjörðu." 


363 

Filippus  og  svertiiiginiK 

Himinn  Ijómar,  hafif^  blikar, 
hauðrið  skín  í  sólar-loga, 
blómin  an^a,  grösin  glóa, 
gyllir  sunna  strönd  og  voga. 

Daggir  glitra,  lindir  líða, 
lífsins  svalir  heilsubrunnar ; 
vindar  anda,  blöðin  blakta: 
bók  er  opin  náttúrunnar. 

Hvcr  viU  ci  það  Ijómaletur 
lesa"  á  sunnudogi  glöðum? 
Hver  vill  heldur  inni  una 
einn  og  fletta  gönilum  blöðum? 

Situr  cinn  í  svörtum  vngni: 
svertingi  frá  Eþjópiu; 
flettir  gömlum,  gulum  blöðum, 
gáir  ei  að  hinum  nýju. 

Pilagrímur  sá  hinn  svarti 
sjer  í  gaupnir  horflr  niður. 
Kemur  til  hans  kristinn  maður, 
kveður  hann  og  ræðir  viður: 

„Sjer  þú  ei  með  listum  Ijóma 
Ijósar  myndir,  gullna  stafl? 
myndirnar  á  lopti'  og  láði, 
letrið  gyllt  á  bláu  hafi?"  — 


364 

„Þótt  je?  sjái'  á  lopti'  og  láði 
lífsins  bók  me(V  ótal  myndum, 
cða  hafsins  loga-letur, 
lýsir  það  ei  aada  blindum."  — 

„Fyrst  þú  les  ei  blómsturblöðin, 
bylgjurún  nje  stjarnaletur, 
munu  blöðin  máðu"  og  fornu 
megna  þjer  að  lýsa  betur?"  — 

„Það,  sem  dýrðleg  öU  fær  eigi 

opna  bókin  náttúrunnar, 

geta  þessi  gömlu  blöðin: 

gjört  mjer  lífsins  brautir  kunnar." 

„Hvaða  bók  crt  þú  með  þarna?"  - 
„Það  er  spábók  Esajasar."  — 
„Hvað  ert  þú  í  henni'  að  lesa? 
hvort  um  komu  Messíasar?"  — 

„Um  hvern  verið  er  að  tala 
ci  til  fulls  mjer  skilizt  getur. 
Segðu  rajer  hvað  það  mnn  þýða 
þetta  dularfulla  letur" : 

„„Eins  og  sauður  undir  hnífnum, 
cins  og  lamb  i  klippingunni 
þegir  hann  það  kmbið  Ijúfa, 
lýkur  ci  upp  sínum  munni.""  — 

Maður  sá,  er  var  hjá  vagni, 
vissi  skil  á  þessu  tákni. 


365 

Filippus  hjet  sá  hinn  sami, 
saína(')arins  hauu  var  djákni. 

Hann  um  Jesúm  tók  að  tala, 
trúarinnar  greinir  rakti. 
Löngun  eptir  lífsins  brunni 
lífsins  orðið  ^laða  vakti.  — 

Sólin  skein  á  báru  bláa, 
blærinn  þaut  í  rósaviði. 
Var  scm  Ijós  og  vatn  og  andi 
vígslu  dýrrar  skírnar  byði. 

Og  þeir  stigu'.  að  endurfæðast, 
ofan  strax  í  vatnið  tæra. 
Andinn  geisla-vængjum  vörmuni 
vígði  silfur-bylgju  skæra. 

Og  þeir  stigu  upp  úr  vatni; 
ytra  sá  ei  breyting  neina. 
Sá  ei  hót  á  svertingjanum 
silfurbylgju-laugin  hreinn. 

Lindin  skær  ei  hreif  á  hörund, 
hvitt  ei  þvegið  gat  hið  svarta; 
innra'  og  dýpra  þó  sjer  þrengdi, 
þvoði  velkt  og  saurgað  hjarta. — 

Pó  að  dökkt  sje  allt  hið  ytra, 
á  því  skyldi  mark  ei  taka. 
Ef  er  bjart  og  hreint  í  hjarta 
hitt  mun  eigi  nokkurn  saka. 


366 

Koraa  tíð  mun  sú  ura  síðir: 
svartir  verða  jafnir  hvítuni, 
heiðnir  kristnir,  villtir  visir, 
vondir  hljóta  náð  úr  býtum. 


Vitriin  Siils. 

(Pg.  9.) 

Sjer  unir  fögur  rós  á  rót 
og  röðli  brosir  h\Tt  á  mót 
um  sælan  sumardag. 
Þá  dynur  voða-veður  á 
hin  veiku  jarðarblómin  smá, 
og  upp  þau  rífur  rótum  frá, 
og  reitinn  gjörir  flag. 

Sjer  átti  drottinn  urtagarð, 

or  áður  fyrir  þessu  varð. 

Hann  fögur  blómstur  bar. 

Þá  ofsastormur  yíir  dreif 

og  ungu,  veiku  blómin  hreif 

og  upp  þau  skjútt  með  rótum  reif 

i  rósalundi  þar. 

Hve  fagur  reitur  forðum  var 

er  fyrsti  vísir  kristninnar 

i  kyrþey  vaxa  vann! 

En  stormur  sá,  er  rauk  um  reit 

og  rósir  upp  og  blómstur  sleit 


367 

af  Farísea  sá  var  sveit 
og  Sál  var  nefndur  hann. 

Hinn  íramli  Sál  með  dreyrgan  dör 
mót  Davíð  reiddi  bitran  hjör 
0»'  fjörráð  forðum  bjó. 
Nú  upp  var  risinn  ungur  Sál, 
mót  öðrum  Davíð  hvessti  stfil 
og  óð  um  land  með  brand  og  bál 
og  börn  guðs  niður  hjó. 

En  hann,  sem  forðum  felldi  Sál 
og  fylkis  slökkti  reiðibál, 
enn  Sáls  gat  brandi  bægt. 
Og  sá,  er  kyrrt  gat  sjávarrót 
og  sefað  stormsins  grimmdarhót, 
gat  enn  þá  staðizt  stormi  mót 
og  sterkan  ofsa  lægt. 

Á  ferð  var  Sál  einn  sumardag, 
þá  sólin  skein  með  gleðibrag; 
en  glatt  ei  geð  hans  varð; 
í  grimmum  víga-hug  var  hann, 
og  heiptin  þung  í  skapi  brann; 
með  ofsókn  vildi'  hann  eyða  þann 
guðs  unga  jurtagarð. 

Og  Damaskusar  háu  hlið 
af  hita  móður  stóð  hann  við 
á  þeirri  fjörráðs-ferð. 
Þá  Ijós  af  hiuini  lciptra  vann 


368 

o^  lo^abrandi  sló  um  hann ; 
þar  eldur  drottins  bræði  brann 
og  biturt  logasverð. 

Og  Sál  til  jarðar  leiptrið  laust 
og  lúðurhvcU  þá  hoyrðist  raust 
í  eyra  ægilig. 

Og  raustin  hvella  sagði:    „Sál! 
Hjer  sjer  þú  drottins  reiðibál; 
hví  æðir  þú  með  eld  og  stál? 
hví  ofsækirðu  mig?" 

Sem  Davíð  fyrrum  fjallstind  af 
til  fylkis  kvað,  er  hljótt  þar  svaf 
og  var  ei  var  um  sig. 
nú  heyrðist  raust  úr  hærri  stað, 
frá  hærri  Davið  nú  hÚQ  kvað ; 
en  allt  hið  sama  orð  var  það : 
„Hví  ofsækirðu  mig?" 

Og  harður  Sál  þá  vikna  vann, 
með  veikri  grátraust  mælti  hann : 
„Minn  herra,  hver  ert  þú?'' 
Sem  reiðarslag  gali  raustin  há: 
„Pú  reiði  guðs  þig  manar  á, 
þvi  eg  er  Jesús,  eg  er  sá, 
sem  ofsækirðu  nú." 

Sú  hvella  raustin  himni  frá 

þar  heyrðist  glöggt,  en  engan  sá, 

er  raustin  gjalla  rjeð. 


369 

Og  Sál  er  augun  opna  vann, 
þá  ekki  sá  hann  nokkurn  mann, 
svo  leiða  urðu  hiuir  haun, 
er  honum  voru  með. 

Sjá,  fyrrum  sjónin  hvöss  var  hans 

og  heilskygn  augu  líkamans, 

en  sálin  sjálf  var  blind. 

Nú  var  hann  blindur  augum  á, 

en  innra  Ijósið  glæddist  þá 

og  andinn  glöggt  sitt  ástand  sá 

og  ógurlega  synd. 

Hann  sá  að  stormur  beint  sig  bar 

að  barmi  tæpum  glötunar 

á  hálli  heimsins  slóð. 

Par  dauðans  vök  í  djúpi  gein, 

en  dómsins  þytur  yflr  hvein; 

og  sól  í  dreyrgum  skýjum  skein 

sem  skírðra  votta  blóð. 

En  aðra  fegri  sýn  hann  sá: 
guð  sjálfan,  drottin  himnum  á 
i  dýrðar  hárrj  höll. 
Og  mikla  leit  hann  mannþyrping, 
um  mannsins  son  er  sló  þar  hring, 
og  hástól  drottins  ivraup  í  kring 
með  klæði  hrein  sem  mjöll. 

Og  aptur  sjón  hann  fulla  fjekk 
og  ferðaöist  um  kring  og  gekk, 

Bibliuljóð  II.  íi* 


370 

en  gekk  nú  guðs  á  braut. 
Og  sálar  augun  áður  blind 
nú  ávallt  sáu  Jesú  mynd. 
Þau  höfðu  skirzt  í  lífsins  lind, 
frá  lambsins  stól  er  flaut. 

Hinn  gamli  Sál  með  ógnarorð 

á  eigin  lífi  framdi  morð; 

en  sífellt  liflr  sál. 

Hinn  ungi  Sál  og  einnig  dó, 

en  endurvakinn  liflr  þó; 

hann  ,,gömlum  manni"  bana  bjó 

og  brej^ttist  þá  í  Pál. 

Nú  ei  sem  stormur  æddi  hann, 

nú  æðri  krapt  í  sjer  hann  fann: 

Guðs  anda  líf  og  yl. 

Sem  Fönix  nýr  hann  flaug  um  lönd, 

með  fræið  lífs  úr  drottins  hönd, 

og  flutti  það  að  fjarri  strönd 

og  fjarra  þjóða  til. 

í  garði  drottins  blómstur  bleik 
af  byljum  hröktust  smá  og  veik, 
en  hann  þeim  hjúkrun  varð; 
hann  leið  um  þau  sem  Ijúfur  blær, 
hann  Ijek  um  þau  sem  geisli  skær, 
hann  draup  um  þau  sem  döggin  tær 
og  drottins  prýddi  garð. 

Sem  ungur  Fönix  flýgur  æ 


371 

hans  fræ^ðarorð  uin  lönd  og  sæ 

og  yfir  alla  storð. 

Menn  geta'  að  vísu  vorkcnnt  Sál, 

en  virða  menn  og  elska  Pál, 

er  lífsins  flutti  friðarmál 

og  fagnaðarins  orð. 


Koriielíus. 

(Pg.  10.) 

Hví,  lieimskur  maður,  hugsar  þú 
þig  heiðingjanum  betri  mann? 
Hve  vesöl  er  þin  veika  trú 
ef  vantar  kærleikann! 
þótt  hjarta  þitt  sje  hart  sem  ís, 
þú  hyggst  að  eiga  paradis, 
en  hjartabezta  heiðingjann 
þú  hyggur  fordæindan. 

í  sömu  villu  veður  þú 

sem  voru  fyrst  í  kristnir  menn; 

þeir  hugðu  duga  tónia  trú, 

þvi  trúa  margir  enn ; 

þeir  vildu'  ei  hleypa  heiðnum  inn 

í  herrans  barna  söfnuðinn; 

en  herrann  sýndi  hverjum  þar 

að  heimskulegt  það  var. 

Við  Kornelius  kannast  þú, 
hinn  kristilega,  heiðna  mann. 

24* 


372 

Hann  hafði  raiinar  ranga  trú, 

en  rjettvís  mjög  var  hann; 

hann  þekkti'  ei  guð,  cn  gjörði  rjett 

sem  gnð  oss  hcfur  fyrir  sett; 

að  trúa'  á  guð,  —  hann  þekkti'  ei  það, 

en  þó  til  guðs  hann  bað. 

Og  þá  er  einhver  átti  bágt, 
þá  óðar  til  hans  leitað  var; 
og  krankir  margir  komu  þrátt 
til  Korneliusar. 

Og  hverjum  manni'  af  hverri  þjóð 
hans  hjarta'  og  pyugja  opin  stóð. 
Og  lægi  mönnum  eitthvað  á, 
hann  ei  á  sínu  lá. 

Þótt  væri  margt  hans  góðverk  gleymt, 

það  glatað  fyrir  því  ei  var; 

það  var  hjá  sjálfum  guði  geymt, 

ei  glatast  nokkuð  þar. 

Og  öll  hans  verk  í  guði  gjörð, 

er  gjörði  hann  hjer  niðri'  á  jörð, 

þau  báru  vitni'  um  hjarta  hans 

við  hástól  skaparans. 

Á  hverjum  degi,  guð  er  gaf, 
til  guðs  síns  jafnan  sendi  hann; 
á  hverri  nótt,  þá  heimur  svaf, 
þá  hann  og  senda  vann : 
á  daginn  góðverk  hrein  og  há. 


373 

en  hljóðar  bænir  nóttum  á. 
Það  voru  englar  helgir  hans, 
þess  heiðna,  góða  raanns. 

En  guð  og  margan  cngil  á, 

og  einn  af  þeim  hann  senda  vann 

úr  Ijómasölum  Ijóssins  þá 

í  lágan  jarðar  rann. 

Og  svciptur  dýrðargeisla-glóð 

þar  guðdómlegur  engill  stóð 

við  góða  mannsins  hægri  hlið 

og  hann  svo  mælti  við: 

„Þú  Kornelíus,  hræðst  ei  hót, 
jeg  helgur  engill  drottins  er; 
og  góðum  verkum  mörgum  mót 
nú  mig  hann  seudir  þjer. 
Hann  vill  þú  rjetta  takir  trú 
og  til  þess  sendir  haun  mig  nú. 
Pú  Símon  Pjetur  sækja  skalt, 
hann  segja  mun  þjer  allt." 

Og  engiU  leið  í  Ijóssins  sal 

og  Ijósa  hvarf  í  sólarglóð; 

þar  himins  tjald  hinn  helga  fal, 

en  hinn  þar  eptir  stóð. 

Hann  atburð  þenna  undrast  vann, 

en  óðar  burtu  sendi  hann 

þá  sveina  nokkra'  og  sækja  Ijet 

þann,  Símon  Pjetur  hjet. 


374 

Á  svölum  háiim  Símon  stóð 

um  sjöttu  stund   hinn  næsta  dag; 

þá  loptið  fögur  gj'Uti  glóð 

með  glöðum  tignarbrag. 

Hann  upp  til  himins  horfði  þá 

og  horfði  geislaskrúðið  á. 

Til  hans,  er  skapað  hafði  það, 

hann  hugarfanginn  bað. 

Þá  sá  hann  breytast  sólartjald, 
og  silfurbrj'dduð  geislaský 
þá  bej'gðu  niður  fagran  fald; 
sem  fannhvítt  lín  skein  í. 
Og  himius  áttum  fjórum  frá 
hann  fellast  saman  tjaldið  sá; 
og  það  af  Ijósum  himni  hneig, 
á  hauður  niður  seig. 

Þar  mikla  dýra  mergð  hann  leit 
og  marga  fiigla'  úr  víðum  geim; 
hann  óteljandi  sá  þar  sveit 
og  sæg  úr  öllum  heim. 
Að  vísu  mörg  þar  voru  dýr, 
er  voru'  ei  talin  hrein  nje  skír, 
og  lögraálið  ei  leyíi  gaf 
að  lýður  neytti  af. 

Þá  heyrðist  rödd  ein  himni  frá: 
„Af  hópi  þessum  tak  og  et." 
En  Pjetur  mælti:     „Mein  er  á, 


375 

það  má  jeg  ei  nje  ^et. 

Inn  fyrir  mínar  varir  víst 

hið  vanheilaga  kemur  sízt. 

Að  smakka'  á  því,  sem  óhreint  er, 

það  aldrei  verði  mjer." 

En  röddin  snjalla  ræddi  þá: 
„Það  rembilæti  ferst  ei  þjer, 
að  hafna  því  og  hrinda  frá, 
sem  helgar  drottinn  sjer. 
Pú  vissulega  vita  skalt 
að  vígt  og  helgað  guði'  er  allt; 
og  það,  sem  metur  heilagt  hann, 
er  heilagt  fyrir  mann." 

Og  sýnin  hvarf  á  samri  stund, 
á  svölum  einn  stóð  Pjetur  þar, 
og  hugsaði'  um  á  ýmsa  lund, 
hvert  undur  þetta  var. 
Þá  komu  sendisveinarnir, 
er  sendi  Komel'us  fyr, 
og  þangað  buðu  honum  heim; 
og  hann  fór  burt  með  þeim. 

Og  Pjetur  honum  taldi  trú 

og  tók  hann  guðs  í  söfnuð  inn, 

og  sagði:     „Glöggt  það  sje  jeg  nú 

og  sannarlega  flnn. 

að  drottinn  elskar  alla  menn, 

þótt  eigi  sjeu  kristnir  enn; 


376 

hann  g'jörir  sjor  ei   mannainuii; 
það  mjer  var  sízt  í  grun." 

„Það  ^efur  engum  guð  að  sök, 
ef  gott  er  hjartað,  blítt  og  milt, 
þótt  trúin  styðjist  röng  við  rök 
og  raunar  öll  sje  villt; 
því  hvern,  sem  gott  ber  hjartaþel 
og  hagar  sjer  og  breytir  vel, 
þann  hefur  drottinn  helgað  sjer 
af  hverri  þjóð  sem  er.*' 


Þótt  margra  trú  sje  veik  og  villt, 
jeg  vona  góðs  til  kærleikans, 
að  hjartað  taki  guð  samt  gilt 
og  góðan  vilja  manns, 
og  kostur  gefist  öllum  á, 
er  elska  guð  og  Ijósið  þrá, 
að  skíni  sólin  sannleikans 
í  sál  hins  breyzka  manns. 


Pjetur  í  myrkvastofu. 

(Pg.  12.) 

í  myrkvastofu  bundinn  Pjetur  beið, 
hann  bcið  þ;ir  dauða  síns,  cn  engu  kveið. 

Þar  allt  um  kring  var  dimm  og  döpur  nótt: 
í  dauðamóki  svaf  hann  fast  og  rótt. 


377 

Á  milli  tveggja  fjenda  fast  hann  svaf, 
er  fangans  gættu',  —  og  vissi  sjer  ei  af. 

Hann  tveimur  sterkum  viðjum  bundinn  var, 
og  varðmenn  gættu  myrkvastofunnar. 

En  allt  í  einu  Ijós  þar  leiptra  vann 
og  Ijóma  brá  um  myrkraklefa  þann. 

Og  undurbjartur  engill  guðs  þar  stóð; 
um  enni  hans  var  sveipuð  dýrðarglóð. 

Og  gullnum  sprota  bjartur  engill  brá 
og  bandÍDgja  þess  síðu  laust  hann  á. 

Þá  bandinginn  af  svefni  vakna  vann, 
og  viðjar  brustu,  laus  og  frjáls  var  hann. 

En  engill  raælti:     „Upp  skal  standa  fljótt, 
og  eigi  tefja  má,  þótt  dimm  sje  nótt." 

„Nú  vefðu  þinni  skikkju  skjótt  að  þjer, 
og  skó  tak  þína,  síðan  fylg  þú  mjer." 

„Úr  fangelsinu  flýja  skaltu  braut 
í  frelsisins  og  vina  þinna  skaut." 

En  Pjetur  hjelt  hann  sæi  sjónhverfing, 
er  sá  hann  djTðarljómann  alt  í  kring. 

Þó  gjörði  hann  som  helgur  engill  kvað 
og  honum  þegar  fylgdist  með  af  stað 

Hann  burtu  gekk  hinn  vissa  frelsisveg, 
er  vísa  náði  raustin  guðdómleg. 


378 


Hann  fyrsta'  og  annað  gekk  í  gegnnm.  hlið 
og  gegnum  allra  varðmannanna  lið. 

Og:  sifellt  barst  hann  fan^elsina  fjær, 
en  færðist  óðum  takmarkinu  nær. 

Um  síðir  kom  hann  háu  hliði  að, 

sem  harðlæst  var;  úr  járni  g'jört  var  það. 

Til  borgarinnar  lá  það  háa  hlið, 
en  hjer  ei  sýndist  gott  að  ráða  við. 

En  það  lauk  sjer  upp  sjálft,  er  kom  þar  að; 
þeir  sáu  blasa  við  hinn  fagra  stað. 

Og  er  þeir  komust  út  um  þetta  hlið, 
guðs  engill  bjartur  skildi  Pjetur  við. 

En  Pjetur  stóð  þar  húsi  einu  hjá, 
er  harðla  stórt  og  fagurt  var  að  sjá. 

Þar  hafði  safnazt  saman  fjöldi  manns, 
þar  söfnuður  var  kominn  frelsarans. 

Til  Pjcturs  út  bar  yndislegan  hljóm, 
er  allir  sungu  þar  með  skírum  róm. 

En  hann,  sem  grátinn  gekk  úr  salnum  fyr, 
nú  glaður  fór  hann  inn  um  salardyr. 

Og  þar  var  mikill  fundur  fagnaðar, 
er  fann  hann  alla  siua  vini  þar. 

Hann  sinni  lausn  og  frelsi  sagði  frá; 
og  fögnuðurinn  jókst  um  helming  þá. 


379 

Og  fagurt  söng  um  frelsið  drottins  hjörð 
og  frelsaranum  tjáði  þakkargjörð. 


í  myrkrvastofu  bundnir  hjer  vjer  biðura, 
vjer  bíðum  dauða  vors,  en  þó  ei  kvíðum. 

Hjer  dimm  er  nótt  og  dapurt  mörgum  stunduni: 
í  dauðaraóki  syndar  fast  vjer  blundum. 

Af  fjendum  kringdir  einatt  hjer  vjer  orum, 
en  áhyggjur  ei  sofandi  vjer  berum. 

Vjer  erum  tveiraur  bundnir  sterkum  böndura: 
í  böl  og  freisting  reirðir  griraraura  hönduni. 

En  allt  í  einu  leiptrar  ijósið  bjarta, 
er  ]jós  guðs  orða  skín  í  myrku  hjarta. 

Og  engil  guðs  í  orði  hans  vjer  sjáum, 
er  oss  er  sendur  guðs  úr'sölum  háum. 

Með  orðsins  helga  sigursverði  björtu 
á  síður  vorar  lýstur  guð  og  hjörtu. 

Þá  loksins  vöknum  vjer,  og  þrj'tur  blundur 
og  viðjar  freistinganna  hrökkva  sundur. 

Og  engill  drottins  upp  oss  standa  býður, 
þótt  enn  sje  nótt, — því  tíminn  óðum  iíður. 

Hann  býður  oss  í  bjartan  skrúða'  að  klæðast, 
hann  býður  oss  Krists  hert.ýgjum  að  væðast. 

Hann  býður  oss  að  fylgja  sjer  og  ílýja 
Úr  fangavist  á  sigurvegu  nýja. 


380 

En  einatt  þetta  hugarburð  vjer  höldum, 
því  heldur  sj'ndin  oss  i  fjötrum  kiildum. 

En  fegnir  þó  vjer  íjötrum  sleppum  vorum 
og  fylgja  viljum  drottins  helgu  sporum, 

Og  ævi  manns  er  einatt  sigurganga 
með  engli  guðs  úr  dimmu  húsi  fiinga. 

Vjer  þrávalt  förum  fram  hjá  mörgum  vörðum, 
er  foriögunum  þrátt  vjer  mætura  hörðum. 

Vjer  ílýjum  undan  forlaganna  straumi 
og  frelsi  nær  vjer  bcrumst  sem  í  draumi. 

Þó  keppura  vjer  að  koniast  að  þvi  miði, 
unz  köldu  berumst  vjer  að  dauðans  hliði. 

En  dauðans  jámhlið  lífs  til  borgar  liggur, 
það  læst  er  ei  svo  fast^pcm  raargur  hyggur. 

Pað  lýkst  upp  sjálft,  er  lífsins  göngu  þrýtur, 
þá  loksins  fanginn  dýrðlegt  frelsi  hlýtur. 

Ei  fyr  oss  drottins  engill  yíirgefur 

en  út  um  þetta  hlið  haiin  leitt  oss  hefur. 

Þá  blasir  við  oss  borgin  lífsins  skæra, 

þá  blasir  við  oss  föðurhúsið  kæra.  ^ 

Þar  safnast  hefur  sainan  fjöldi  manna, 
þar  söíV.uður  er  Jesú  frelsingjanna. 

Og  þaðan  heyrir  yndislega  óma, 
af  ótal  tungura  gleðiraddir  hljóraa. 


381 


En  þeir,  sera  frrátnir  gengn'  um  táradalinn, 
nú  glaðir  komast  inn  í  dýrðarsalinn. 

Þá  ástvinirnir  aptur  glaðir  finnast, 
á  ótalmargt  er  fyrir  þá  að  minnast. 

Um  sigur,  frelsi,  frið  og  lif  og  gleði 
þeir  fagurt  syngja  þar  með  Ijúfu  geði. 

Þeir  lausnaranum  lýða  heiður  gjalda 
og  lof  og  dýrð  og  þökk  um  aldir  alda. 


Páll  og  dýflizuvörðuriiin. 

(Pg    16.) 

Líður  mjer  að  eyrum  ómur, 
ei  þó  tómur  klukkna  hljómur; 

róm  jeg  heyri 

miklu  meiri: 
mjög  er  sungið  skýrt  og  hátt. 
gegnum  þögu  og  grafkyrrð  nætur 
gleðihljómur  ómar  sætur. 

Er  það  draumur? 

gleðiglaumur 
gellur  skýrt  um  miðja  nótt. 

Draumur  tómur  er  það  ckki; 
óminn  þennan  vel  jeg  þekki. 

Myrkraklefa 

úr  án  efa 
ómur  hljómar  glaður  sá. 


382 

Reyndar  sigursönginn  glaðan 
sízt  er  von  að  he^^ra  þaðan: 

ei  að  síður 

ómur  blíður 
ómar  myrkvastofu  frá. 

Dimmt  er  mjög  í  döprum  klefa, 
daufa  skímu  stjörnur  gefa. 

Fram  úr  skugga 

gegnum  glugga 
gægist  máninn  fölur  inn; 
bjarma  slær  á  bundna  fanga, 
bleikri  glætu'  á  föla  vanga. 

Geta  slíkir 

líkum  líkir 
lofað  guð  og  drottin  sinn; 

Fótur  heptur,  fjötruð  mundin, 
fast  með  járnum  eru  bundin. 

Frjáls  er  öndin, 

frí  við  böndin, 
frjáls  á  tungu  raustin  há. 
Páll  og  Sílas  syngja  glaðir; 
sitja'  i  hring  þar  fanga  raðir 

þöglar,  hljóðar 

þolinmóðar 
þeirra  hlusta  lofsöng  á. 

Mjög  er  þykkur  múr  og  veggur, 
mildan  óm  til  guðs  þó  leggur; 
Ijúí't  er  eyra 


383 

hans  að  heyra 
hvcrra  sinna  barna  kvak. 
Ofar  brautum  allra  stjarna 
andvörp  heyrast  drottins  barna, 

harmaslögÍD, 

lofsöngslögin, 
líka  sjerhvert  andartak. 

Mjög  er  ramgjör  myrkvastofan ; 
máttur  guðs  þó  hjer  að  ofan 

manna  verkum, 

virkjum  sterkum 
veltir  um,  ef  blæs  hann  á. 
Hann,  sem  leysti  heim  íir  nauðum, 
hann,  sem  reisti  Krist  írá  dauðum, 

kann  að  reisa 

lýð  og  leysa 
læðing  dauðans  öllum  frá. 

Ógurlegur  heyrist  hvinur 
hátt  sem  reiðarþruma  dynur. 

Söngur  þagnar, 

þegja  bragnar, 
þungan  stynja  múrar  hátt. 
Heyrast  brestir, —  ógn  og  undur! 
undirdjúpin  brcsta  sundur. 

Húsið  nötrar, 

hrökkva  fjötrar; 
hdrðin  spennist  upp  á  gátt. 

Gnýrinn  fangavörðinn  vekur, 


384 

voða  þann  hann  skelfast  tekur, 

rífar  klæði 

öll  í  æði. 
Opin  stendur  dýt'lizan. 
„Brostnir  fjötrar,  baadingjarnir 
burtu  sjálfsagt  allir  farnir; 

allt  er  búið, 

farið,  flúið", 
íelmtraður  svo  kallar  hann. 

Sveðju  þrifur  sjer  að  bana, 
setur  fyrir  brjóstið  hana. 

Leiptrar  skálmin, 

skín  á  málminn;  — 
skynjar  Páll  hvað  ætlar  hann, 
kallar:  „Hjer  vjer  allir  erum, 
óttaslegnir  því  ei  verum. 

Sýna  drottinn 

viU  þess  vottinn, 
vini  sína"  hann  frelsa  kann." 

Betur  fanga-vörður  vaknar 

við  þau  orð;  hann  neins  ei  saknar. 

Hverfur  blinda, 

svefninn  synda; 
sjer  hann  drottins  vísu  ráð. 
Sjer  hann  niður  flötum  fleygir 
íyrÍT  Pál  og  þannig  segir: 

„Hvað  skal  gera? 

hvernig  vera, 
herrans  svo  jeg  öðlist  náð?" 


385 

Páll  og  Sílas  svara  báðir: 
„Svo  þú  komist  guðs  á  náðir, 

að  eins  trúðu, 

að  eins  snúðu 
illum  vegum  þínum  frá." 
Fagnaðarins  boðskap  blíðan 
birta  þeir  hans  fólki  síðan; 

orðið  dýra 

öUum  skýra; 
allir  trúa  drottin  á. 

Kveykt  er  Ijós,  og  allt  i  einu 
inn  sett  ker  með  vatni  hreinu, 

til  að  skíra 

skatna  dýra; 
skinu  geislar  vatnið  á. 
Síðan  önnur  sótt  er  kanna, 
sár  að  þvo  upp  bandingjanna. 

Báran  hreina 

bót  er  meina 
bæði  holds  og  anda  þá. 

Búið  er  til  vænnar  veizlu, 
vatn  ei  haft  er  þar  til  neyzlu, 

vatnið  tæra 

vínið  skæra 
verður  sem  í  Kana  fyr. 
Böl  og  myrkur  burt  er  íiúið, 
brátt  í  Ijós  og  gleði  snúið. 

Herrans  dóma 
Biblluljóö  n.  25 


386 

háa  róma 
hússins  íölk  og  gestirnir. 

Þannig  nóttin  langa  líður, 
loksins  skín  í  austri  fríður 

nýr  og  fagur 

frelsisdagur 
föugum  þeim,  er  reirðu  bönd. 
Fyrir  sólu  íyrst  er  roðar 
fagrir  birta  sendiboðar 

öllum  frelsi 

f^TÍr  helsi. 
Frelsi  það  gaf  drottins  hönd. 


Hann,  sem  þar  með  háu  vcldi 
hina  sterku  múra  feldi 

niðu'r  að  jörðu, 

hjörtun  hörðu 
hafði  lika  sigrað  þá.  — 
Harður  múr  er  mannlegt  hjarta, 
myrkvastofan  þess  hin  svarta 

sundur  rifnar, 

Ijós  þar  lifnar, 
lífsins  andi'  er  blæs  þar  á. 


Grrikklaiids  goÖ. 

(Pg.  17.) 

L  goðanna  heimi,  í  listanna  laudi 

jeg  læt  sem  mig  dreymi  þar  Aþena  standi, 


387 

hin  dýrðlega  borgin,  í  fornöltl  svo  fræg. 
Þar  full  voru  torgin  af  goðanna  sæg. 

Á  þönum,  á  hjólum  var  ysmikil  öldin, 
úr  alls  konar  skólum  kom  spekinga  fjöldinn ; 
hann  kappræður  háði  við  postulann  Pál, 
er  prjedika  náði  við  Aresar  hvál. 

Hann  gckk  upp  á  hólinn  og  horfði'  yfir  bæinn, 
er  hníga  fór  sólin  í  dimmbláan  æginn; 
og  leiptrandi  roða  sló  lækkandi  sól 
á  líkneskjur  goða,  sem  blöstu  við  hól. 

Hann  bandaði'  hendi'  ytir  borgina  fríða 
og  boðskapinn  sendi  til  heiðinna  lýða; 
hann  goðunum  stefndi  þar  guðs  fjTÍr  dóm, 
og  goðin  hann  nefndi  með  hreimsnjöllum  róm: 

„Þar  Seifur  fram  brunar  og  skýbólstra  skekur, 
í  skruggunum  dunar  og  ofviðrin  rekur; 
úr  skýjunum  sendir  hann  skúrir  og  snjó, 
er  skjöldinn  hann  bendir.  Hann  guð  er  ei  þó. 

Þar  sitnr  hún  Hera  á  hástóli  dýrum 

sem  himinkennd  vera  með  tignarsvip  skírum, 

sú  himinsins  drottning  í  dýrðlegri  ró, 

sem  djúp  er  sýnd  lotning.  Hún  guð  er  ei  þó 

Þar  Aþena  skartar  und  skínandi  hjálmi, 
með  skrautrúnir  bjartar  á  glóandi  málmi; 
hún  sigurafl  hefur  og  harðfengi  nóg, 
og  hugspeki  gefur.     Hún  guð  er  ei  þó. 

26* 


388 

Þar  Apollon  Ijómar  með  örvar  og  boga; 
hans  óðgig'ja  hljóraar  um  strendur  og  voga; 
hann  gleðina  vekur,  þá  vonin  er  sljó, 
og  vilið  burt  hrekur.     Hann  guð  er  ei  þó. 

Þar  Artemis  glansar  í  skóggrænum  skrúða, 
raeð  skóggyðjum  dansar  sú  fjalldísin  prúða, 
eins  frá  eins  og  hindin  um  heiðar  og  mó, 
cins  hrcin  eins  og  lindin.     Hún  guð  er  ei  þó. 

Þar  Hermes  með  staíinn  er  fimur  og  frægur 
og  fróður  og  skraíinn,  en  sagður  er  slægur; 
á  vængjum  hann  líður  um  lopt,  yfir  sjó, 
svo  Ijómandi  friður.     Hann  guð  er  ei  þó. 

Par  Hefestos  situr  við  arinn  og  eldinn, 
í  iþróttum  vitur,  og  smiðar  á  kveldin; 
hans  sniUdarverk  Ijóma,  scm  listum  hann  bjó. 
Menn  lofstír  hans  róma.     Hann  guð  er  ei  þó. 

Þar  skín  Afrodíta,  hin  blómlega,  blíða, 
hin  brosmilda,  hvita,  með  armana  þíða; 
hún  töfrar  hvert  hjarta  raeð  heillandi  fró, 
hin  hugljúfa,  bjarta.     Hún  guð  er  ei  þó. 

Par  Ares  og  stendur  raeð  hervopn  i  höndum, 
scm  hóil  er  við  kcnndur,  sem  á  níi  vjer  stöndura; 
hin  vopndjarfa  hotja,  seiii  hildinga  vóg; 
við  hann  raá  ei  etja.     Hann  guð  er  éi  þó. 

Hjer  fleiri  sjást  goðin,  þó  greini'  eg  þau  eigi, 
og  gullÍQU  roðin  þau  skína  mót  degi. 


389 


Þótt  fylgdi  þeim  kraptur  og  fegurð  um  hríð, 
þá  fölnar  það  aptur  með  líðandi  tíð. 

Samt  gullið  hið  áýrd  og  marmara  myndir 
og  málminn  hinn  skýra  ei  dýrkið  þjer  blindir, 
en  Síö  eins  þá  krapta,  sem  eignið  þjer  þeim, 
af  almætti  skapta,  sem  myndaði  heim. 

Þjer  musteri  byggið  þeim  gulllegu  goðum 
og  göfga  þau  hyggið  mcð  súlum  og  stoðum. 
Til  fórnanna  reisið  þjer  hof  upp  og  hörg, 
af  hendi  þær  leysið  við  ölturu  mörg. 

Þó  eitt  hef  jeg  vitað  hjer  altari  standa, 
sem  á  stendur  ritað :  Þeim  guði  til  handa, 
sem  þjóðinni'  er  hulinn  og  ókunnur  enn 
og  alstaðar  dulinn,  en  birtis  nú  senn. 

Sá  guð  er  sá  drottinn,  sem  boða  jeg  borgum 
og  ber  jeg  um  vottinn  á  strætum  og  torgum ; 
sá  guð  er  sá  drottinn,  sem  hauður  og  haf 
og  himininn  sprottinn  og  jörðin  er  af. 

Sjá  tindrandi  loga  á  Ijósbláum  feldi 
á  Ijóskrýndum  boga  með  hátignar  veldi, 
sjá  Ijósanna  raðir,  er  lopthvolf  um  blá 
skóp  Ijósanna  faðir.     Þar  guð  máttu  sjá. 

Sjá,  hafaldan  blikar  í  blævindi  þiðum, 
sjá,  báran  hún  kvikar  i  andvara  bliðum; 
sig  speglar  í  sænum  þar  hvelfingin  há 
í  hásumarblænum.  Þar  guð  máttu  sjá. 


390 

Sjá  skógbeltuð  fiöllin  o^  skÍDandi  tinda, 
sjá  skrúðgrænan  völlinn  og  blikandi  rinda, 
sjá  ekrurnar  fríðar  og  bergvötnin  blá 
og  blónigaðar  hlíðar.  Þar  guð  máttu  sjá. 

Sjá  heiminn  í  öllum  hans  margbreyttu  m|RDdum, 
í  marmara  höllum  og  skógum  og  lindum, 
hið  dýrðlega'  og  háa,  sem  eygló  skín  á, 
og  allt  eins  hið  lága.     Þar  guð  máttu  sjá. 

Hans  rausteri  víður  er  veraldar  geimur, 
hans  veldisstóll  fríður  er  gjörvallur  heimur; 
hans  altari  leiptrar  á  Ijósvakans  stól,, 
hans  líkneskjur  steyptar  —  það  tungl  eru'  og  sól. 

Hve  dýrðlegt  vjcr  sjáum  í  gjörvöllum  geimi! 
Með  glótindum  háum  hjcr  blasir  við  heirai 
hin  Ijóraandi  höllin  með  hönduni  ei  gjörð; 
hin  háreistu  fjöllin  sem  stoðir  á  jörð. 

Ei  þjónað  vjer  fáum  hjcr  dauðans  í  dölum 
þeim  döglingi  háum  í  Ijósanna  sölum; 
því  raannkyui  gefur  hann  allt,  sem  það  á, 
og  allt,  sem  það  hefur,  það  honum  er  frá. 

Hann  raið  setti  jörðura  og  löndura  og  lýðum 
og  lifenda  hjörðura  og  öldum  og  tíðura, 
og  árura  og  dögura  hann  afraældi  svið 
raeð  allsherjar  lögum,  scm  fast  hafa  mið. 

í  honum  vjcr  lifum  og  hrærurast  og  cruni 
og  hjörtu  vor  bifum  og  merki  þess  berum. 


391 


Vjer  skj'ldmenn  hans  erum  og  eigum  hans  mynd 
og  ættmót  hans  berum,  þótt  höfum  vjer  synd. 

Því  guð  er  ei  bundinn  við  gullið  hið  dýra 
og  guð  er  ei  fundinn  í  silfrinu  skíra; 
í  raarmara  hreinum  hans  myndin  ei  sjest, 
í  málmum  og  steinum  hún  verður  ei  fest. 

Þótt  birtist  hans   máttur  í  listanna  Ijóma, 
það  lítill  er  þáttur  af  guðdómsins  blóma. 
Það  koma  þær  tíðir,  þótt  enn  sje  það  ei, 
er  æðra  þig  prýðir,  þú  listanna  mey! 

Vjer  sýnum  þjer  lotning,  þú  lýðborgin  kunna, 
þú  listanna  drottning  við  menntanna  brunna. 
Þín  fegurð  og  gylling  þó  gengur  úr  sjer, 
en  guðdómsins  fylling  um  eilífð  ei  þver." 


Ðíana  í  Efesus. 

(Pg.  19.) 

Hve  hátt  gnæfði  Efesus  heimfræga  borg 
og  horfði'  3'fir  völluna  græna. 
En  hátt  yfir  Ijómandi  hallir  og  torg 
sást  hafið  og  líkneskjan  mæna: 
Díana  drottningin  væna. 

Úr  Ijómandi  silfri  og  gulli  var  gjörð 
sú  gersemi  heiðinna  þjóða. 
Hún  haldin  var  fallin  af  himni  á  jörð, 
og  heilögust  metin  var  fljóða 
Díana  drottningin  góða. 


392 


í  Efesus  postulinn  Páll  var  á  ferð 
og  prjedikun  hreina  rjeð  inna: 
Að  likneskjan  steyptist,  úr  gullinugerð, 
—  og  goðauna  frægð  mundi  linna, — 
Díana  drottningin  svinna. 

Sá  smiður,  er  gjört  hafði  gyðjunnar  hof 

úr  gullinu'  og  silfrinu  skíra, 

hann  óttaðist  fjártjón  og  atvinnu  rof, 

ef  eydd  yrði  líkneskjan  dýra: 

Díana  drottningin  hýra. 

Um  göturnar  æddi'  hann  og  hrópaði  hátt, 
svo  heyrðist  um  borgina  alla: 
„Hin  heilaga  líkneskja  brotin  raun  brátt, 
— og  borgin  á  eptir  mun  falla,  — 
Díana  drottningin  snjalla." 

Hann  uppþoti'  í  borginni  brátt  kom  af  stað 
og  borgarmenn  gjört  fjekk  hann  æra. 
Hann  hrópaði:  „Borgarmenn  heyrið  þjer  það, 
nú  hrynja  mun  líkneskjan  skæra, 
Díana  drottningin  kæra." 

Og  borgin  varð  þegar  í  uppnámi  öll 
og  æði  greip  borgarmenn  flesta. 
Um  strætin  þeir  æddu  með  óskapaköll: 
„Nú  eydd  skal  vor  gersemi  mesta: 
Díana  drottningin  bezta." 

Þar  Páll  komst  ei  að  fyrir  mannþröng  og  mergð, 
og  mátti'  ei  úr  ofsanum  bæta. 


^ 


393 


Þeir  uppvægir  hrópuðu'  um  hefndir  og  sverð: 
„Ei  háðungu  slikri  skal  sæta 
Díana  drottningin  mæta.'' 

Svo  lengi  þeir  hrópuðu  stund  eptir  stund, 
með  sturlaða  geðsmuni'  og  æsta: 
„Vor  heilaga  gyðja  með  gullið  i  mund, 
vor  gersemin  helgasta'  og  kærsta, 
Díana  drottningin  hæsta!" 

Og  skrílsins  og  manngrúans  háreysti'  og  hljóð 

þar  he^Tðist  ura  mörkina  víða. 

En  glottandi  þögul  á  stallinum  stóð 

og  starandi  á  æðisgang  lýða 

Díana  drottningin  fríða. 

Þó  kom  þar,  að  uppþot  varð  sefað  um  síð, 
og  sinna  þeir  blygðuðust  öfga. 
Á  marmarastallinum  forkunnarfríð 
var  fallin  í  óminnis-höfga 
Díana  drottningin  göfga.  — 

Nú  fallin  er  borgin  og  hrunið  er  hof, 
nú  hylur  það  fornöldin  gráa; 
nú  þrotið  er  gullfögru  gyðjunnar  lof, 
nú  gleymd  er  und  sverðinum  lága 
Díana  drottningin  háa. 


394 

Evtýkus. 

(Pg.  20.) 

Hvc  iiiör^  brenna  Ijósin  í  loptsöluiii  hám 
á  Ijóniandi  fcstingar  tjaldi! 
Þau  líta  svo  milt  niðu'r  af  boganum  blám 
frá  blikandi  skýjanna  faldi. 

Pau  skínandi  tjöld, 

þá  tindrandi  íjöld, 
cr  tala  svo  margt  uin  heiðríkt  kvöld! 

Og  mörg  brunnu  Ijósin  1  loptsalnum  blíð, 
cr  lýðurinn  sanian  kom  forðum, 
og  talaði  Páll  þar  svo  lengi  við  lýð 
með  Ijúfum  og  kröptugum  orðum. 

Hann  talaði  margt, 

það  er  trúna  snart, 
og  tendraði  Ijósið  í  hjörtum  bjart. 

Þar  heitt  var  í  salnum,  en  húmnóttin  blið, 
og  höfðu  menn  opnað  þar  glugga. 
Hinn  suðandi  náttblær  þar  svalaði  lýð; 
þá  sat  þar  einn  drengur  í  skugga. 

Og  Ijósanna  bál 

og  lifandi  mál 
í  leiðslu  þá  heillaði  drengsins  sál. 

Á  ræðuna",  er  Páll  hjelt  í  rekkanna  þröng, 
hann  rólegur  hlustaði  lengi. 
Þá  tók  hann  að  sj'fja,  —  því  talan  var  löng, 
sem  títt  er  um  hálfvaxna  drcngi. 


395 

Og"  svefnhöfgi  rann 
þá  á  sveinian  þann ; 
úr  salnum  á  jafnsljettu  stej^ptist  hann. 

Þá  ys  varð  í  loptinu,  öllum  varð  bylt, 
cr  einn  þcirra  látinn  var  bróðir. 
En  scfaði  Páll  þá  og  mælti  svo  milt: 
„Þjer  menn  verið  stilltir  og  hljóðir." 

Hann  ofan  sjer  brá, 

þar  er  barnið  lá, 
o^  beygði  sig  niður  að  jörðu  þá. 

Hann  faðmaði  blíðlega  sveininn  að  sjer 
og  sjálfur  hann  breiddi  sig  yíir, 
og  kallaði:  „Drengurinn  dáinn  ei  cr, 
—  því  drottinn  er  með  oss, -- hann  lifir." 

Og  drengur  upp  spratt 

og  sýndi  það  satt 
og  sjálfur  hann  brosti  þar  hýrt  og  glatt. 

En  Páll  þá  á  tölunni  tók  til  á  ný 

og  talaði'  unz  Ijómaði  dagur; 

á  nokkurn  ei  svefnhöfgi  seig  upp  frá  því, 

unz  sveit  vakti  morguninn  fagur, 

og  er  dal  og  hól, 

þegar  haninn  gól, 
þá  hjúpaði  Ijómandi  geislum  sól.  — 

Og  saga  sú  lifir  um  Evtýkus  enn, 

cr  uppvakti  lífgjafans  kraptur. 

En  enn  meira  gleður  það  gjörvalla  menn, 


396 

er  guðs  son  frá  dauðum  reis  aptur. 

E>á  lífssól  upp  rann 

þegar  reis  upp  hann, 
sá  röðul],  er  aldregi  hniga  kann. 

Hve  mörg  brenna  Ijósin  í  lopthimins  sal! 
Sú  Jjósadýrð  gengur  mig  yfir. 
En  fegursta  Ijósið  hneig  dauðans  1  dal, 
það  dó,  en  þó  aptur  það  liflr. 

Það  leið  og  það  dó, 

en  það  lifir  þó, 
í  Ijósanna  sali  það  aptur  fló. 

í  Ijósanna  sölum  vjer  sjáum  hann  enn, 
í  sölum  guðs  Ijóraandi  hallar. 
Hann  kallar  á  gjörvallra  kynslóða  menn, 
á  kynslóðir  veraldar  allar: 

„Ú  komið  til  mín, 

þar  ei  dýrðin  dvín, 
en  drottins  vegsemd  Ijómar  og  skín." 


Kv(Ml.ja  Pals  til  Efosiisiuaiiiia. 

(Pg.  20.) 

Nú  röðull  enn  þá  lopti  Ijómar  á, 

en  lætur  senn  í  haf  og  fjöUin  kveður. 

Svo  kvaddi  Páll  á  kveldi  lífs  síns  þá, 

er  komu  til  hans  Efesusborg  frá, 

og  mælti  við  þá  hrærðu  hjarta  meður: 


397 


„Nú  fyrir  landi  bíður  búin  skeið, 

er  bera  skal  raig  iiú  frá  þcssnm  ströiidum. 

Til  Jerúsalem  liggur  nú  mín  leið; 

hvort  líftjón  þar  inín  bíður  eða  neyð, 

það  veit  jeg  ei,  en  allt  er  guðs  í  höndum.'' 

„Mjer  er  það  nóg,  ef  jog  með  gleði  get 
mín  gengið  þrautaspor  til  skoiðsins  onda. 
Mín  forlög  eigi  fyrir  mig  jeg  set, 
og  fjör  mitt  sannarlega  dýrt  ei  met. 
Jeg  fæ  um  síð  í  friðarhöfn  að  lenda." 

„Nú  langt  er  orðið  frá  því  fyrst  að  hier 
jeg  fór  að  kenna  bert  og  líka'  í  hljóði. 
Þjer  vitið  hvernig  hagað  hef  jeg  mjer; 
í  hinnsta  sinni  vitna  skuluð  þjer, 
að  hroinn  og  sýkn  or  eg  af  allra  blóði." 

„Nú  horfið  þetta  gamla  andlit  á, 
scm  ellin  sínum  rúnum  markað  hefur. 
Það  aldrei  framar  fáið  þjer  að  sjá, 
og  feigðarmark  er  nú  á  öldungs  brá. 
Eq  auglit  guðs  skín  æ  og  birtu  gefur." 

„Nú  horfið,  vinir,  enn  í  augu  mjer; 
þau  aptur  lykjast  senn  af  þreytu  taka. 
Pótt  hylji  móða  hvarma  minna  gler 
af  harmadögg,  —  það  furða  nein  ei  er. 
Bn  alskær  drottins  augu  sífellt  vaka." 

„Nú  lítið  á  mín  gömlu,  gráu  hár; 

þau  gránað  hafa'  í  freistingum  og  stríði. 


398 

Hið  ytra'  er  hvítt,  en  iimra  blóðug  sár; 
en  andinn  verður  þó  ei  hæru  grár; 
hann  blómgast  kann,  þótt  ellin  y^r  líði." 

,,Sjá  þessi  klæði,  gömul,  dökk  og  grá; 

ei  gull  nje  silfur  skín  á  mínum  klæðum; 

því  heimsins  glys  jeg  girnzt  hef  ei  að  fá, 

og  gull  og  silfur  engum  tekið  frá. 

En  æðra  gull  jeg  geymt  mjer  veit  á  hæðum." 

„Sjá  þessar  hendur,  hendur  mínar  tvær; 

sjá  hrukkurnar  og  förin  eptir  böndin. 

Þær  ætíð  hafa  unnið  nær  og  íjær, 

en  ellin  tekur  nú  að  lýja  þær. 

En  aldrei  þreytist  himuesk  drottins  höndin." 

„í  öllu  vildi"  eg  yður  sýna  það: 

Á  eigin  vinnu'  er  farsælast  að  byggja, 

og  hjálpa  þeim,  er  eiga  fáa  að, 

og  ætíð  minnast  þess,  er  drottinn  kvað, 

hann  sagði  vera  sælla"  að  gefa'  en  þiggja." 

„En  hvað  er  jeg  að  segja'  af  sjálfum  mjer? 
Jeg  söfnuð  guðs  þó  fremur  hef  í  minni. 
Þú,  góða  hjörð,  haf  gát  á  sjálfri  þjer; 
þig  guð  til  eignar  kosið  hefur  sjer, 
og  Kristur  yður  keypt  með  pínu  sinni." 

„Þá  eg  er  farinn,  aðrir  taka  við ; 

þá  inn  í  hjörð  sjer  smeygja  grimmir  vargar, 

er  yður  svipta  ró  og  rjúfa  frið, 


399 


og  ranga  kenna  trú  og  spilltan  sið. 

Þá  orðið  drottins  eitt  í  nauðum  bjargar." 

,.En  varið  yður.  veröldin  er  hál, 

og  vakið,  biðjið,  hh'ðið  drottins  orðum. 

Þá  heimurinn  með  hrekki  fer  og  tál 

þá  haíið  þjer  í  minni  gamla  Pál, 

er  opt  með  táruni  yður  kenndi  forðum." 

„Og  yður  nú  jeg  einum  guði  fel 

og  orði  hans,  þjer  mínir  kæru  bræður! 

það  liflr  ætíð,  jeg  þótt  hljóti  hel. 

í  hinnsta  sinni  farið  allir  vel! 

O  hvar  vjer  aptur  hittumst,  guð  einn  ræður."- 

Svo  voru  orð  hans.     Enginn  tók  til  máls, 
en  allir  störðu  votum  hvörmum  á  hann. 
Þeir  vini  lögðu  hendur  blítt  um  háls, 
mest  hrj^ggir  voru  þeir  af  orðum  Páls, 
að  aldrei  framar  ættu  þeir  að  sjá  hann. 

En  loks  þar  kom:  hann  láta  varð  í  haf, 
á  landi  hinir  grátnir  eptir  stóðu. 
Það  jafnskjótt  var  að  sólin  seig  í  kaf 
og  sjávarbylgjum  Páll  varð  hulinn  af. 
En  daggir  eptir  daginn  fagra  glóðu. 


Ölduæsir. 

(Fg.  27.) 

Hátt  lætur  hann  Ölduæsir  í  dag; 
þar  einmana'  er  gnoð  á  haíi.  — 


400 

Hann  rymur  svo  hátt  sem  reiðarslag, 
svo  rifna  voðir  og  slitnar  stag. 
Híin  marar  í  miðju  kali. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

Úr  djúpinu  gægist  hinn  grimmi  Hljer 
og  gráhvíta  karapa  skekur: 
hann  öldurnar  lemur  á  undan  sjer, 
og  æðisgenginn  hann  sjóinn  ber, 
og  skipið  um  rastir  rekur. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

Hvað  þykir  þeim  gamla?  hann  hrín  svo  hátt 
og  hamast  svo  voðalega. 
Hvern  langar  hann  til  að  leika  grátt? 
hví  lætur  hann  svo  við  skipið  smátt? 
og  eltir  það  alla  vega? 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

Hinn  gamli  sökótt  við  einhvern  á, 
sem  innanborðs  er  i  fleyi. 
í  einhvern  þeirra  vill  Ægir  ná 
og  ógurlegur  er  þá  að  sjá 
sá  vargurinn  voðalegi. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

í  farinu  Jónas  forðum  lá, 
er  fárviðrið  yfíT  dundi. 
Ei  óttaðist  hann  hinn  úfna  sjá, 
hann  ofan  stökk  fyrir  borðið  þá. 
í  hömrunum  dvergmál  drundi: 
„Þegi  þú  Ölduæsir!" 


401 

í  lyptingu  Jesús  líka  svaf^ 
er  löðrið  gekk  j'íir  sæiun. 
Pótt  ryki  stormur  og  hvini  haf, 
um  hættu  þó  sig  ei  Jesús  gaf, 
en  hastaði  ótt  á  æginu: 

„Pegi  þú  Ölduæsir!" 

Á  skipiuu  postulinn  Páll  er  hjcr 
og  prúður  í  lypting  sefur. 
Hinn  gamli  Ægir,  sem  grimmur  er, 
viU  granda  honum  i  ránar  hver; 
því  öldurnar  æst  hann  hefur. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

Og  sofandi  rjeðst  hann  alla  á 
sem  óvinur  guðs  og  manna. 
Hann  Jónasi  vildi  varna'  að  spá, 
og  varna  Jesú  oss  hjálp  að  tjá, 
og  prjedikun  Páli  banna. 

Pegi  þú  Ölduæsir!  — 

Og  dagur  liður  og  dimm  er  nótt, 
í  djúpinu  hvín  og  þýtur. 
í  svefninum  Páli  samt  er  rótt, 
hann  sefur  svo  biitt,  hann  dreymir  svo  hljótt. 
Hann  Ijómandi  cngii  lítur. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

Og  engillinn  kvað:  ,.Ei  óttist  þjer, 
þótt  öldurnar  hvini'  og  bylji; 
þvi  guð  hefur  uuuað  ætlað  sjer; 
BibUuijöð  u.  2t> 


402 

í  öldunuin  þjer  ei  farizt  hjer; 

það  guðs  cr  ei  vísdóins  vilji." 

Ptígi  þú  Ölduæsir! 

Og  postulinn  sætum  svefni  brá 
og  sagði  uieð  hjartans  gleði: 
„Þjer  lífs  munuð  allir  landi  ná, 
mjer  Jjóssins  engill  í  nótt  stóð  hjá. 
Því  verið  með  glöðu  geði." 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

Og  spáin  sú  rættist  furðu  fljótt, 
þótt  ferlega  sjórinn  æddi. 
Að  ej'ju  bárust  þeir  eina  nótt. 
Þar  ofan  af  landi  fólk  drcif  skjótt. 
Það  vonina  gesta  glæddi. 
Þegi  þú  ölduæsir! 

En  brimið  var  strangt  og  bólgið  haf; 
að  björgunum  nam  þcim  skola. 
Þar  skipvcrjar  komust  allir  af, 
en  óðara  skipið  sökk  í  kaf, 
og  það  fór  i  þúsund  mola. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

í  fjörunni  stóð  þar  fjöldi  manns 
og  fagnaði  hröktum  mönnum, 
er  komust  þar  allir  lífs  til  lands 
og  lofuðu  guð  fjTÍr  miskunn  hans, 
þótt  glataðist  gnoð  í  hrönnum. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 


403 

Þótt  komið  sje  heim  frá  Rán  til  Róm, 
þar  rikir  og  grimmur  Ægir. 
En  hann  hefur  nú  sinn  hlotið  dóm, 
og  ,,höllin  gullua"  er  rúst  ein  tóm. 
Þá  drambsömu  drottinn  lægir. 
Þogi  þú  Ölduæsir! 

En  Ægir  dauður  ei  enn  er  þó, 
hann  öldurnar  harma  vekur; 
og  fyrir  honum  ei  frið  nje  ró 
vjer  fáum  á  lífsins  ólgusjó,  — 
og  skipið  á  reiða  rekur. 
Þegi  þú  Ölduæsir! 

En  verum  glaðir  þótt  gefl  á 
á  græðinum  heimsins  kalda. 
Þótt  farist  skipið  í  söltum  sjá 
vjer  samt  munum  allir  landi  ná 
og  liflnu  heilir  halda. 

Þegi  þú  Ölduæsir! 

í  fjörunni  stendur  fjöldi  manns 
og  faðminn  breiðir  oss  móti. 
Þá  komið  er  heim  til  lifsins  lands, 
vjer  lofum  guð  fyrir  miskunn  hans, 
sem  eytt  hefur  ölduróti. 
Þegir  þá  Ölduæsir! 


26* 


404 

Xaðraih 

(Pg.  28.) 

Áður  fyr  í  aldingarði 
—  eg  í  hel.gri  ritning  sje,  — 
hringaði  sig  illur  ormur 
allt  í  kringum  lifsins  trje. 

Hjer  er  enginn  aldingarður, 
engin  jarðnesk  paradís. 
Lífsins  trje  þóenn  vjer  eigam, 
öllum  blessun  þess  er  vis. 

Hvert  er  trje  það?     Heilög  ritning, 
hún  er  lifsins  eikin  frið ; 
hennar  blöð  og  hennar  greinar 
halda  sjer  um  alla  tíð. 

Er  þar  nokkur  eiturnaðra? 
Upp  jeg  helgri  ritning  slæ: 
Hringar  sig  um  helga  sögu 
höggormurinn  sí  og  æ. 

Byrjar  hún  á  höggorminum, 
hina  fyrstu  menn  er  sveik; 
endar  hún  á  eiturnöðru, 
enn  á  ný  er  fór  á  kreik. 

Hvort  sem  gengur  með  eða  móti 
má  ei  varast  orminn  þann. 
Seint  og  sncmma,  í  æsku'  og  elli, 
árás  gjörir  hann  á  mann. 


405 

Adam  fyr  í  aldingarði 
aldrei  hafði  verið  ineint; 
Páll  nú  kom  af  hafi  hrakinn, 
hafði  margt  um  daga  reynt. 

Skreið  úr  runni  illur  ormur 
aldingarðs  i  fögrum  lund; 
eins  skreið  viðar  undan  kesti 
eiturnaðra  Páls  á  mund. 

Sögðu  þeir,  er  sáu  þetta: 
„Sá  er  glæpamaður  víst; 
þótt  hann  slippi  hafs  úr  háska, 
honum  bjargað  verður  sist." 

Kringum  eld  þeir  saman  sátu, 
sem  þeir  höfðu  kvej^ktan  þar; 
vernda  þeir  sig  við  þann  loga 
volkið  eptir  bylgjunnar. 

Hristi  Páll  þá  af  sjer  orminn, 
elds  hann  fjell  í  heita  glóð; 
brann  hann  þegar  upp  til  ösku. 
Alheill  Páll  við  bálið  stóð. 

Sögðu  þeir,  er  sáu  þetta: 
„Sannarlega  guð  er  hann; 
hvorki  stormur,  haf  nje  eitur 
hans  á  lífl  vinna  kann."  — 

Adam  forðum  veikur  vildi 
verða  talinn  guði  jafn. 


406 

Páll  svo  hátt  ei  hugsa  náði, 
hlaut  þó  nú  þaA  djTðar  nafn. 

Ó  að  forðum  Adam  hefði 
ormi  varpað  báls  í  hver! 
margt  þá  öðruvísi  væri ;  — 
veit  þó  guð  hvað  hentast  cr. 

Fyrirmjmdun  fyrst  og  siðast 
finnst  í  lifsins  helgu  bók. 
Fyrirmyndun  er  það  cinnig, 
orm  er  Páll  á  bálið  skók. 

Fram  mun  koma  forna  spáin, 
fyrirmynduð  hjer  við  Pál: 
Verða  mun  á  dómsins  degi 
dauða  varpað  heitt  i  bál. 

Þar  mun  illur  ormur  bronna; 
cngum  vinna  mcir  til  grands. 
Þar  mun  allt  hið  illa  þrjóta 
elds  í  glóðum  kærleikans. 

Eldur  sá  um  eilifð  logar. 
Ó  hve  gott  í  sælli  ró 
guðs  við  ástareld  sig  verma 
eptir  volkið  lifs  á  sjó! 


407 

Vitruii  Jóliaimesar. 

(Opb.  1.) 

Eins  og  glymlúðra  gjall, 

eins  og  gnýveðra  dyn, 

eins  og  haföldu  hvin 

bar  að  hlustum  mjer  kall; 

þar  á  bak  við  mig  bar 

eins  og  básúnu  hljóm. 

Ei  jeg  vissi  hver  var. 

er  svo  voldugum  kallaði  róm. 

Eins  og  himinljós  há, 

ér  um  heiðríka  nátt 

upp  á  hvelfingu  hátt 

leika  himninum  á, 

stikur  sjö  jeg  ^ar  sá 

eins  og  saman  í  hjálm, 

og  þær  leiptraði  á 

eins  og  logandi,  skínandi  málm. 

Eins  o^  tignar-  af  tind 

skín  hin  tindrandi  sól, 

þar  á  stiarnanna  stól 

sá  jeg  stórfenga  mynd. 

Mannsins  syni  var  sá 

næsta  sviplikur  þar; 

og  af  bjartleitri  brá 

stóð  sú  birta,  sem  augu  mín  skar. 

Eins  og  skínandi  ský 


408 

með  sinn  skrautbúna  fald, 

himins  tignarlegt  tjald. 

sem  að  tindra  sjest  í, 

glóði  guðvefjar  skart 

niður  grænan  á  völl, 

og  svo  blikandi  bjart 

eins  og  bjarminn  á  marmarahöll. 

Eins  og  gló-rindar  gljá 

eða  geirar  í  hlíð 

eða  fjallbelti  fríð, 

þegar  fannir  skín  á,  i 

þannig  gullbelti  glæst, 

allt  með  gimsteinum  rennt, 

um  hinn  Ijósa  var  læst 

og  með  listura  um  bringuna  spennt. 

Eins  og  haustmjöllin  hrein 

var  hans  hörund  að  sjá; 

og  af  blíðlegri  brá 

eins  og  blástjarna  skein. 

Og  hans  hrynjandi  hár 

það  var  hvítt  eins  og  traf 

eða  ís  eða  snjár, 

og  hans  augum  sem  logi  skein  af. 

Eins  og  sterklegan  stofn, 
þann  er  stendur  á  rót,  — 
leit  jeg  fimlegan  fót,  — 
eins  og  funandi  ofn. 
Og  sem  grænkandi  grein 


409 

lcit  jeg  glófagra  hönd, 

þegar  heilög  og  hrein 

upp  hún  hóf  sig  og  blessaði  lönd. 

Eins  og  fossanna  föll, 

eins  og  fljótanna  nið, 

eins  og  kj'ljanna  klið 

viður  klettanna  höll, 

eins  og  reiðarslags  raust, 

eins  og  rjúkandi  bál, 

er  af  björgunum  brauzt, 

heyrði'  eg  brennandi,  þrumandi  mál. 

Eins  og  liljur  í  lund 

breiða  laufin  mót  sól, 

sjö  af  stiarnanna  stól 

bar  hann  stjörnur  i  mund. 

Eins  og  leiptrandi  log 

hvin  í  Ijósanna  mergð, 

eða  vindur  á  vog, 

gekk  af  vörunum  biturlegt  sverð. 

Eins  og  skrúðbjört  og  skær 

guðs  hins  skínandi  sól 

yfir  hlíðar  og  hól 

bjarma  hinmeskum  alær, 

og  á  Ijómandi  iind 

fellir  Ijósgeislastaf, 

eða  marniaramy.nd, 

syni  mannsins  þar  Ijómaði  af 


41(1 

Eins  og  lauf  lyrir  Ijá, 

eins  og  Ijós  fyrir  vind, 

fjell  jeg  fram  fyrir  mynd 

og  sem  fjörvana  lá. 

En  sem  Ijúfur  of  lund 

breiðist  lífgandi  blær, 

drottins  miskunar-mund 

yfir  mig  breiddist  himnesk  og  skær. 

Eins  og  kveldblærinn  kyr 

Ijúfum  kvað  hann  í  þey: 

„Maður,  óttast  þú  ei; 

eg  em  eilífðar  dyr. 

Lífs  jeg  lyklana  ber; 

sjá,  jeg  lifi.  sem  dó; 

jeg  til  föðursins  fer; 

jeg  er  fyrstur  en  síðastur  þó." 

„Drottins  duldustu  ráð 

jeg  ei  dyl  fyrir  þjer. 

Það,  sem  opinbert  er, 

það  skal  allt  saman  skráð. 

Skrifa  skalu  það  allt, 

cr  þú  skýrlega  sjer; 

allt  þú  skrifa  það  skalt, 

það,  sem  skeð  hefur,  verður  og  er." 

„Eg  em  Á,  eg  em  Ö, 
sá,  sem  er,  sá,  sem  var. 
Ljósin  Ijómandi  þar 
eru  Ijóss-englar  sjö. 


411 

Stikur  safnaða  sjö 

þú  og  sjeð  hefur  hjer. 

Eg  em  Á,  eg  em  Ö, 

eg  em  upphaf  og  lok  þess.  sem  er." 


Boðskapnr  til  sjö  safiiaða. 

(Opb.  2.  3.) 

Syrg  þú  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þína  reynslu,  stríð  og  nauð. 
Eitt  er  þó,  sem  áttu'  að  trega 

alvarlega : 
æsku  þinnar  ást  er  dauð. 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti'  á  andans  fyrirheit: 
Sá,  er  frægan  sigur  hlýtur, 

sælu  nj^tur 
ódáins  í  aldinreit. 

Kvíð  þú  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þína  fátækt  skort  og  þröng. 
Eitt  er  þó,  sem  er  að  kvíða: 

ef  þin  biða 
freistinganna  forlög  ströng. 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti'  á  andans  loforð  blíð: 


412 

Þeim,  sem  trúr  er  allt  til  enda, 

eg  mun  senda 
krónu  lífs  í  laun  um  síð. 

Grát  þú  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þína  festu,  trú  og  dyggð. 
Eitt  er  þó,  sem  áttu'  að  gráta 

yfirmáta : 
Villutrúar  viðurstyggð. 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti'  á  andans  sigurorð: 
Þeim,  er  sigrar  allan  efa, 

eg  mun  gefa 
heilagt  brauð  við  himins  borð. 

Hræðst  þú  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þína  tryggð  og  ástarhót. 
Eitt  er  þó,  sem  er  að  hræðast: 

Illir  læðast 
höggormar  að  hjartans  rót. 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti'  á  andans  vottorð  há: 
Sá,  er  raóti  myrkrum  stríðir, 

mun  um  síðir 
morgunstjörnu  fagra  fá. 


413 

Dyl  þig  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þú  í  löstum  blundar  sætt. 
Eitt  er  þó,  sem  úr  því  bætir: 

ef  þú  gætir 
raknað  við  og  ráð  þitt  bætt. 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti'  á  andans  boðskap  þann : 
Hver,  er  sigur  ber  úr  býtum, 

búning  hvítum, 
skrúða  drottius  skrýðist  hann. 

Svík  mig  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þína  bresti'  en  lítinn  mátt. 
Eitt  er  þó,  sem  úr  þvi  bætir: 

ef  þú  gætir 
guðs  að  fótskör  lotið  lágt, 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti'  á  andans  gleðiboð: 
Hver,  er  sitt  ei  hnoss  vill  skerða, 

hann  mun  verða 
musterisins  máttarstoð. 

Stær  þig  ekki, 

þig  jeg  þekki, 
þínu  drambi  vcrður  steypt, 
Eitt  er  þó,  sem  úr  því  bætir: 


414 

cf  þú  g:ætir 
sakleysisins  klæ(M  kcypt. 

Sá,  er  eyra 

hefur  að  heyra, 
hlusti"  á  andans  glaða  róm: 
þeir,  sem  allt  i  auðmýkt  vinna, 

umbun  íinna 
guðs  1  hæstum  helgidóm. 

Bókiii  og  lambið. 

(Oi)b.  4.  ö.) 

Þá  sólin  er  sigin  í  æginn 

og  náttmyrkrið  svart 

byrgir  sólarljós  b.jart 
og  skyggir  á  skínandi  daginn,  — 

þá  Ijúkast  upi)  dyr, 

sem  ei  lukust  upp  fyr. 
Og  himinsins  opnast  þar  hásalur  víður 
og  hásæti  guðdómsins  blasir  við  mjer. 
í  hert\^gjum  Ijóssins  þar  fylkir  sjer  fríður 
á  festingu  himinsins  leiptrandi,   dýrðlegur    krapt- 

arins  her. 

Hvað  er  það  hið  glóandi  glæsta, 

scm  demant  að  sjá 

þegar  sólin  skín  á? 
Það  hásæti  guðs  er  hins  hæsta. 

Á  alveldisstól 

skín  þar  alheimsins  sól. 


415 


Þar  guðs  kringuni  hásæti  f^ikir  sjer  fjöldinn 
og  fagnandi  lofar  hins  alvalda  mátt. 
Hans  skrúð  eru  Ijómandi  skýjanna  tjöldin, 
ogskínandijtindrandi  norðljósakórúnur  beraþeirhátt. 

Hvað  skín  þar  á  bláhvelfdum  boga? 

og  blikar  svo  skært 

og  brennur  svo  tært? 
Þar  eldblys  hins  eilífa  loga; 

þau  blika  svo  stillt, 

þau  brosa  svo  milt. 
Þar  skín  kringum  hásætið  hafgeimur  víður, 
sem  hreinum  íir  krystalli  bjartur  og  tær; 
þar  speglar  sig  himininn  fagur  og  fríður 
og  festingin  Ijómar  og  blikar  og  tindrar  i  djúpinu 

skær. 

Hvað  skín  þar  í  blikandi  baugum? 

Jeg  dýranna  hriug 

sje  hveríast  í  kring; 
hvert  alsett  er  tindrandi  augum ; 

þau  depla  svo  skýrt, 

þau  horfa  svo  hýrt. 
Þar  fram  brunar  Ijónið  um  festingu  háa, 
þar  ílýgur  um  himininn  svifmikill  örn, 
þar  kálfur  er  imynd  hins  auðmjúka  og  smáa, 
en  ásjónu  hefur  hið  fjórða   svo    fríða    sem    mann- 

anna  börn, 

Hvað  heyri'  eg  í  húminu  gjalla, 
er  allt  er  svo  hljótt 


416 


um  hljóðglögga  nótt? 
Öll  djTÍn  að  fótum  guðs  falla, 

og  kalla  svo  hátt 

um  heiðskíra  uátt: 
Þú  heilagur,  heilagur,  heilagur  drottinn, 
þjer  heiður  og  vegsemd  og  þakkargjörð  ber; 
vjer  lofum  þig,  prísum  þig,  lifandi  drottinn, 
þú  liflr  um  aldir  ogstjórnar  og  viðhL'ldurljósannaher. 

Á  hverju  sá  heldur  í  hendi, 

er  situr  þar  hátt 

og  lítur  þap  lágt? 
hvort  heldur  hann  veldis  á  vendi? 

Hann  bók  eina  ber, 

sem  innsigluð  er. 
Er  engin,  sem  brotið  þau  innsigli  getur? 
er  enginn  þess  vcrður  að  rjúfa  þau  frá? 
er  enginn  sem  þýtt  fær  hið  Ijómandi  letur? 
og  lesið  þær  ríinir,  er  standa  þeim  fannhvítu  blöð- 

unum  á? 

Pá  heyri  jeg  raust  cina  hljóma: 

„Víst  getur  það  einn, 

en  annar  ei  neinn; 
hann  lcsið  fær  leynda  guðs  dóma. 

það  Ijónið  er  frítt, 

það  lambið  er  blítt. 
Það  Ijónið,  er  höggormsins  haus  hefur  molað, 
það  hörðustum  innsiglum  vinna  mun  á; 
það  lambið,  er  allt  hefur  liðið  og  þolað, 


417 


að  launum  fær   skaparans    vegsemd    og    dulrúnir 

lífsins  að  sjá. 

Þá  lamb  eitt  jeg  leit  þar  hið  næsta. 

Jeg  sá  hvar  það  tók 

við  blikandi  bók 
úr  alveldishendi  hins  hæsta. 

Þá  öldunga  sveit 

jeg  lútandi  leit. 
í  höndum  þeim  gullskálar  glampandi  Ijóma; 
af  glóandi  reykelsi  sætan  ber  eim; 
og  gullhörpu-strengirnir  ómfagrir  óma 
guðs  eilífa  vcgscmd  og  hciður  um  gjörvallan  ver- 

aldargeim. 

Þá  heyrði  jeg  lofsönginn  hljóma: 

„Pú  alheimsins  sól 

á  alveldisstól! 
Þú  einn  les  guðs  eilífa  dóma; 

þú  einn  ert  vort  Ijós, 

þú  einn  ert  vort  hrós; 
þú  guðslamb,  er  fórnað  til  lausnar  var  lýðum, 
þú  Ijónið,  er  sigraðir  dauðann  og  hel! 
Vjer  öllum  af  þjóðum  og  tungum  og  tíðum, 
vjer  tignum  þig,  göfgum  þig,    lofum    þig,    prísum 

þig,  Immanúel!" 

Og  allir  að  fótum  guðs  falla, 

öll  lifenda  hjörð 

af  himni  og  jörð, 
já,  allir  um  allan  heim  kalla 

BiblIiUjóð  u.  07 


418 


með  volduguin  róm, 

með  himneskum  hljóm: 
„Ó  dýrð  sje  þjer,  heiður  og  vegsemd  og  veldi, 
þú  voldugi  drottinn  á  hiinnanna  stól, 
þíi  heilaga  lamb  það,  sem  höggorminn  felldi, 
þú  himnanna  kraptur,  þú  guðdómsins    fylling,    þú 

kærleikans  sól!" 


Ó  hver  er  sú  bóMn  hin  bjarta? 

Það  eilífðin  er, 

sem  innsigli  ber, 
og  lokuð  er  holdlegu  hjarta. 

Bn  lambið  er  sá, 

sem  alltsaman  á. 
Hann  einn  er,  sem  ráðið  þær  rúnirnar  getur, 
sem  rist  hefur  drottinn  á  timanna  spjald; 
hann  einn  er,  sem  þýðir  hið  Ijómandi  letur 
og  les  úr  þeim  teiknum,  er  sett  hefur   drottinn  á 

festingar  tjald. 


Inusigliii  opiuist. 

(Opb.  6.) 

Framtíðin  lokuð  með  innsiglum  er, 

opnað  sem  nokkur  ei  getur, 

lambið  unz  kemur,  sem  liða  varð  hjer, 

lýkur  það  bók  þeirri  upp  fyrir  mjer, 

og  þýðir  hið  leiptrandi  letur. 

Hvað  merkir  það  letur,  sem  leiptrar  svo  fráV 

Lít  til  himins,  hvað  er  þar  að  sjá. 


419 

Opnast  innsigli 
eitt  á  himni. 
„Kom  þú  kom," 
kallar  ein  raust. 

Frani  þeysir  riddarr  á  fannhvítuni  jó, 
fránan  með  Ijósörva-boga. 
Gneistaflug  hr^Hur  af  glóandi  skó, 
geislum  það  slær  yíir  land,  j'fir  sjú; 
og  kringuffi  hann  ljó.shrannir  loga. 
Hver  riður  svo  gcyst  j'fir  himin  há? 
Heitir  S'kfiir  riddarinn  mikli  sá. 

Opnast  innsigli 
annað  á  himni. 
„Kom  þú,  kom," 
kallað  er  aptur. 

Fram  hleypir  annar  í  ferlegum  móð, 
—  fákurinn  glóandi  rauður. 
Drápægum  veifar  hann  dör  ytir  þjóð, 
drýpur  úr  eggjunum  lagandi  blóð; 
og  hnígur  þá  margur  á  hauður. 
Hver  þeysir  svo  hart  yfir  himins  brú? 
Heitir   Vahir  kempan  hin  mikla  sú. 

Opnast  innsigli 
enn  á  himni. 
„Kom  þú  kom," 
kallað  er  enn. 

Fram  geysar  riddari  þungbúinn  þá, 
þrýstinn  og  íbyggilegur, 

27* 


420 

biksvörtum  fák  yfir  lopt,  yfir  lá, 
logandi  gullinetum  lieldur  hann  á; 
hann  mælir  og  metur  og  vegur. 
Hver  riður  svo  ört  þar  um  uppheimsrann? 
Örlagavaldur  trúi"  eg  nefnist  hann. 

Opnast  innsigli 
enn  á  himni. 
,.Kom  þú,  kom," 
kallað  er  enn. 

Fram  brunar  riddari  fölur  sem  nár, 

fákinum  hclblcikum  ríður. 

Helkaldur  gustur  af  hrímfaxi  stár, 

hungur  þá  verður  og  drepsótt  og  fár; 

og  fcigðin  í  fótspor  hans  skriður. 

Hver  brunar  þar  fram  á  þeim  bleika  mar? 

Bani  gamli  fer  nú  með  Helju  þar. 

Opnast  innsigli 
enn  á  himni. 
„Kom  þú,  kom," 
kallar  enginn. 

Fram  stigur  hópur  svo  fagur  og  skær, 

fannhvítum  búinn  er  skrúða; 

altari  stendur  hins  alvalda  nær, 

unaðargeislum  af  svip  þeirra  slær, 

en  blóð  er  á  búningnum  prúða. 

Ó  hver  er  síi  fagra  og  hvítklædda  hjörð? 

Helgir  vottar  það  eru  guðs  af  jörð. 

Opnast  innsigli 


421 

enn  á  himni. 
„Kom  þú,  kom," 
kallar  enginn. 

Blóðrautt  er  tunglið,  en  svört  er  þó  sól, 

sökkva  þá  stjörnur  í  hafið; 

skelfur  þá  jörðin  sem  hrísla  á  hól, 

hriktir  í  fjöllum,  hver  ey  fer  í  skjól, 

og  himininn  hverfur  í  kafið. 

Það  dynur  í  loptinu,  dimmir  í  geim, 

dagur  reiði  kominn  er  nú  of  heim. 

Opnast  innsigli 
enn  á  himni. 
„Kom  þú,  kom, 
kallar  enginn. 

Farinn  er  heimur  og  horfin  er  tíð, 

hljótt  er  í  eilífum  geimi. 

Dauðaþögn  ríkir  og  dimmt  er  um  hríð, 

dagsbrún  að  nýju  þá  roðar  um  síð. 

Bólar  á  bjartara  heimi.' — 

Það  innsigli  brotið  ei  enn  þá  er  frá; 

enginn  veit  nær  dagurinn  kemur  sá. 


Við  hásæti  2:iiðs. 


(Opb.  7) 


Hvínandi  Austri  frá  austurheims  löndum, 
æðandi  Norðri  frá  svalköldum  pól, 
rjúkandi  Vestri  frá  vesturheims  ströndum, 


422 

vcltaTidi  Suðri  frá  brcnnaTidl  sól 

foldina  lcmja, 

ýskrandi  emja, 
öldunum  fyssandi  ]))T]a'  upp  á  land, 
cikurnar  rifa'  upp  og  klcttana  krenija, 
kynslóðum  mannanna  búandi  grand. 

Bjartur  sjcst  cngill  i  austriuu  rísa, 
annar  í  norðrinu  skínandi  hrcinn, 
l^riOji  i  vestrinu  Ijómandi  ]ýsa, 
lciptrandi'  í  suðrinu  stcndur  og  cinn. 

Rymjandi  vinda 

rciða  þeir  binda, 
rofið  svo  gcti  ]ieir  jarðar  ei  ]önd, 
fjötra  ])á  alla  við  fjallauna  tinda; 
fast  bindur  drottins  hin  almáttka  hönd. 

Stígur  þá  cngi]]  íir  dimmbláu  djúpi, 
dýrðlcgum  sóiar  frá  uppkomustað: 
brcnnandi  röðull  i  blikandi  hjúpi; 
boði  guðs  himnesku  dýrðar  cr  það. 
Himininn  Ijómar,  — 
]opta]dan  hljómar  — 
]ifandi  guðs  er  það  innsigli  fritt; 
ioptið  af  dil]andi  cngiasöng  ómar 
ununarfiigurt  og  ]öngunarb]ítt. 

Jörðin  sig  vcfur  i  giitskrúða  grænum, 
grænkandi  lundur  býst  rósaskrúð  í; 
lilæjandi  vagcrar  sjcr  báran  i  blænum. 
Boðið  er  englunum  vindanna'  á  ný: 


423 

„Grandið  þjer  eigi 

glöðum  á  degi 
grænskrýddri  foldu  nje  blómguðura  lund, 
aJla  svo  þjóna  guðs  innsigla  megi 
inndælli  Ijóssins  á  fagnaðarstund." 

Lít  jeg  þá  kynslóðir  ísraels  allar, 
ágæta  herskara,  Ijósbjarta'  að  sjá. 
Tólf  sinnum  tólf  þúsund,  konur  og  karlar, 
komu  þar,  innsigli  drottins  að  fá. 

Gruðs  orð  þar  skína: 

„Guð  þekkir  sína" ; 
guðs  er  það  innsigli'  á  musteri  hans. 
Aldrei  skal  mark  það  að  eilífu  dvína, 
aldrei  skal  fölna  sá  vegsemdar  krans. 

Sje  jeg  hvar  mannfjöldi  mikill  að  drífur 
mörgum  af  tungum  og  kynkvíslum  heims, 
kringum  guðs  himneska  hásæti  svífur 
háreist  í  Ijóssölum  allsherjargeims. 

Skikkjurnar  hreinar, 

skínandi  greinar 
skært  stafa  niður  sem  gcislar  af  sól, 
kvíslast  í  loptinu  Ijómandi  reinar 
lambsins  við  sólbjartan  hátignarstól. 

Heyrast  þá  raddir  um  himininn  kalla: 
„Heiður  sje  guði  og  lambinu  skír!" 
Allir  þá  niður  á  ásjónu  falla, 
cnglar  og  menn  og  hin  fjölmörgu  dýr. 
Margþúsund  falda 


424 

aldir  um  alda 
cilífa  vcgscmd  á  himni  og  jörð 
aldanna  föður  skal  eilífum  gjalda; 
amen,  lof,  þakkargjörð  syngi  guðs  hjörð. 

Hver  er  sá  fjöldi,  sem  frammi  þar  stendur? 
fannhvítan,  Ijómandi  skrúða  sem  ber? 
rjettandi  guðs  upp  að  hástóli  hendur? 
Hvaðan  úr  veröldu  fjöldi  sá  er? 

Sjá  hjcr  þá  lýði, 

lífsins  úr  stríði 
loks  cr  nú  komnir  til  guðs  eru  heim. 
Lambsins  er  blóð  þeirra  Ijómandi  prýði, 
leiptrandi  purpurinn  hans  skín  á  þeim. 

Áður  í  heiminum  hraktir  og  smáðir 
hlutu  þeir  ofsóknir,  þrautir  og  raun, 
mæddir  og  sjúkir  og  þreyttir  og  þjáðir; 
þeirra  nú  bíða  guðs  himnesku  laun. 

Þjáðir  af  sárum 

sáðu  þeir  tárura, 
sigur  og  glcði  nú  uppskcra  þcir; 
gleymd  cr  nú  hörmungin  áður  á  árum, 
aldregi  kcnna  þcir  sorganna  meir. 

Eilífa  fagnaðarhátið  þeir  halda 
hcrrans  í  mustcri  dag  bæði'  og  nótt. 
Eilífur  faðir  mun  yíir  þeim  tjalda; 
aldrci  þá  hungur  nje  þorsti  fær  sótt. 

Tárin  mun  þerra 

himneskur  herra 


425 

helgum  með  geislum  af  kærleikans  sól. 
Þeim  munu  lifandi  lindir  ei  þverra, 
lambsins  er  renna  frá  hátignarstól. 


Ó  að  jeg  standi  þar  skinandi  skrýddur 
skikkjunni  fannhvitu  sakle^^sisins! 
Ó  að  jeg  standi  mcð  pálma  þar  prýddur 
purpura  Ijómandi  rjettlætisins! 

Innsiglið  bjarta 

skírt  lát  það  skarta, 
skapari,  frelsari,  huggari  minn! 
Set  það  á  enni  mjer,  svip  minn  og  hjarta, 
sýn  jeg  sje  barn  þitt  og  frelsingi  þinn! 


Básúmiriiar. 

(Opb.  8.-11  ) 


Nú  þcgir  allt  á  himni,  nú  hlustar  þögul  jörð 
hvort  herskarar  guðs  ei  i  lúðrana  kalla. 
Um  hásæti  drottins  þeir  halda  þar  vörð. 
Enn  heyrast  ci  englanna  básúnur  gjalla. 

Ó  þú  kyrra  nótt, 

er  svo  hægt  og  hljótt 
nú  guðs  heilaga  birtir  mjer  dóma! 
Sá  dagurinn  kemur  furðu  fljótt, 
mcð  ferlegum  gný  þegar  englnnna  básúnur  hljóma. 

Þá  básúnar  hinn  fyrsti,  af  himni  bunar  blóð 
og  blóðstraumar  logandi  á  jörðina  dynja; 


426 


hím  sviðnar  o?  brennur  í  blossandi  glóð, 
og  blómsturin  hníga  og  eikurnar  stynja. 

Ó  þú  gróna  grund 

með  þinn  græna  lund! 
þú  raunt  graíin  í  logandi  blóði. 
Ó  hvenær  kemur  sú  hryggðarstund, 
or  hverfur  þín  Ijómandi   dý^rð    og   þinn   ilmandi 

gróði  ? 

Þá  básúnar  hinn  annar,  þá  fcllur  niður  fjall 
og  funandi,  snarkandi  stcypist  í  sæinn; 
í  djúpið  það  sökkur,  sem  glóandi  gjall; 
sem  glampandi  blóð  er  að  líta'  yíir  æginn. 

Ó  þú  bára  blá, 

sem  nú  blikar  á! 
Sjá,  þú  blóðugu  traíi  munt  falda. 
0  hvenær  rætist  sú  harma  spá, 
cr  hylur  þig  hlóðmóða,  Ijóraandi,  spegilskær  alda? 

Þá  básúnar  hinn  þriðji,  af  himni  fellur  hám 
cin  helstjarna  logandi,  vötnin  að  sterama; 
hún  rammt  gjörir  vatnið  í  elfum  og  ám, 
og  eitri  þær  fjilir.     Sú  stjarna'  heitir  Remma. 

Ó  þú  lindin  skær, 

er  nú  líður  tær! 
Sjá,  þin  laug  vcrður  kolmórauð  ylgja. 
0  hvenær  kemur  sú  hörmung  nær, 
er  hálfstorkin  ólyfjan  verður  þín  svalandi  bylgja? 

Þá  básúnar  hinn  fjórði,  þá  taka'  að  verða  teikn 
á  tunglinu,  sólinni*  og  stjörnunum  björtu. 


427 


Það  rökkvar,  það  dimmir;  ó  dynjandi  feikn! 
og  dagurinn  verður  að  náttmyrkri  svörtu. 

Ó  þú  sólin  fríð, 

nú  svo  björt  og  blið! 
SJá.  þín  birta  nmn  þverra  og  dvína. 
Ó  hvonær  kcraur  sú  heljar  tíð. 
cr  hættið  þjer,  Ijósin  á  blikandi  festing  að  skina? 

Þá  básúnar  hinn  íimmti,  þá  opnast  undirdjúp; 
þar  upp  stig"ur  rjúkandi  kolsvartur  mökkur; 
hann  jörðina  vefur  i  heldimman  hjúp, 
og  himininn  verður  sem  grafarkutl  dökkur. 

0  þú  himinn  hár, 

nú  svo  heiður  og  blár! 
þú  munt  hneppast  í  biksvartan  dróraa. 
Ó  hvenær  kcmur  það  eyradarár, 
er  aldregi  framar  þú  birtir   þinn   skínandi   Ijóraa? 

Þá  básúnar  hinn  sjötti,  þá  riddarasveit  rís 
í  rauðgljáum,  helbleikum,  grafsvörtum  klæðum. 
Ur  fáknösum  cldur  upp  glóandi  gýs, 
og  grandar  hann  mönnum  í  loganum  skæðuni. 

Ó  þú  guma  fjöld, 

nú  svo  glöð  í  kvöld! 
vit  þín  glcði  raun  hætta  að  óraa. 
Ó  hvenær  keraur  sú  eyradar-öld, 
cr  átt  þú  að  deyja    og    missa    þinn    fríðlcik  og 

blóraa? 

Þá  básúnar  hinn  sjöundi,  við  háan  himna  stól 
guðs  heilagir  niður  á  ásjónu  falla. 


428 


Allt  skelfur  og  titrar  sem  hrísla  á  hól, 
og  hvellandi  þrumur  og  básúnur  gjalla. 

Ó  þú  dauðans  stund, 

ó  þú  dómsins  stund! 
Hvenær  drottins  mun  lúðurinn  kalla? 
Ó  hvenær  kemur  sú  stóra  stund, 
er  stefnt  cr  til  dómsins  og  básúnan  kallar  á  alla? 


Reiðiskálariiar. 

(Orb.  15.  16.) 

Um  reiðinnar  skálar  jeg  ræði, 

sem  ritningin  greinir  oss  frá: 

Hver  fuU  er  af  brennandi  bræði, 

en  blikandi'  að  utan  sem  gull  eitt  að  sjá. 

Á  glóandi  gullskálum  halda 

þeir  guðs  englar  sjö  við  hans  stól. 

Þær  heiminum  hörmungum  valda, 

er  hellt  er  úr  þeim  yíir  jarðríkis  ból. 

Úr  gleðinnar  gullskál  þú  teygar 

og  gín  yfir  skínandi  krás; 

þú  velur  þjer  áfengar  veigar; 

en  veraldar  hamiugjan  byltist  um  ás. 

Þjer  reiðiskál  opnast  hins  æðsta 

af  ólyfjan  banvænni  fuU; 

hún  mönnunum  melnscmd  býr  stærsta, 

þótt  mörgum  húu  sýnist  sem  skínandi  guU. 

Þú  hreyflr  ei  hendur  nje  fætur 


429 

þótt  hátt  kalli  guðs  ríkis  þörf. 

Þú  bikarinn  bera  þjer  lætur, 

en  bera  vilt  sjálfur  ei  mannlífsins  störf. 

Þú  dauðablóð,  sætlega  sefur, 

en  senn  þó  að  vakna  er  mál. 

Hvort  dauðablóð  drukkið  þú  hefur? 

Það  drottins  er  einnig  í  reiðinnar  skál. 

Þinn  náunga  sviptir  þú  sjóði 

og  svíkur  hann,  fullur  með  tál. 

Þú  hellir  út  heilagra  blóði, 

og  hellir  þjer  sjálfum  í  reiðinnar  skál. 

Úr  reiðiskál  drottins  þjer  dr^'^pur 

er  drekkur  þú  heilagra  blóð; 

þú  sjálfur  til  dauða  þjer  sýpur, 

það  svalar  þjer  líkt  eins  og  vellandi  glóð. 

Þú  brennur  af  logandi  losta 
og  leikur  við  girndanna  bál. 
Til  botns  við  þeim  brcnnandi  þorsta 
þú  blossandi  tæma  vilt  gleðinnar  skál. 
Þú  reiðiskál  drottins  út  rennir, 
þótt  rjúki'  him  af  funandi  glóð; 
þú  sjálfan  þig  særir  og  brennir: 
það  sefar  ei  hjarta  þíns  ólgandi  blóð. 

Af  speki  þú  hátt  þjer  upp  hreykir, 
þíi  hyggst  kunna  guðanna  mál. 
í  veröld  þú  villuljós  kveykir, 
þín  vesala  Ijóstýra  er  ginnanxli  tál. 
Þá  drottins  úr  reiðiskál  rýkur, 


430 

sem  reykur  er  d^^rðin  þín  öll; 

og  í'rægð  þinni  linnir  og  lýkur, 

þvi  lækka  kann  drottinn  hin  stoltustu  fjöll. 

Þú  safnar  í  sjóð  og  i  pyngju, 

i  silfur  þú  fikist  og  gull; 

þú  glcðst  við  þá  glóbjöitu  dyjigju 

og  girnist  þó  meira,  þótt  pyngjan  sje  full. 

Sú  pyngja  þjer  reiðiskál  roynist, 

allt  reynist  ei  guU,  sem  er  bjart. 

Hjá  fjesjóðnum  lyngormur  leynist 

og  liggur  á  botninum  illyrmi  svart. 

Með  brennandi  ofsa  þú  æðir 

og  uppvekur  logandi  bál: 

þú  trylltur  og  hamstola  hræðir, 

sem  haíir  þú  drukkið  úr  rciðinnar  skál. 

Guðs  refsandi  reiðarslag  dynur, 

úr  reiðinnar  skál  yflr  grund. 

Öll  veröldin  hrapar  og  hrynur, 

þá  heims  ofsinn  lækkar  á  reiðinnar  stund. 


Jeg  rætt  hcf  um  reiðinnar  skálar. 

Nú  röðuUinn  hnigur  i  sjá, 

með  glóbjörtum  geislum  hann  málar, 

það  gæðskunnar  Ijómandi  haf  minnir  á. 

Guðs  refsandi  reiðin  upp  brennur, 

er  röðlanna  slokkna  fer  bál. 

Með  rennandi  sólum  hún  rennur, 

og  reiðinnar  skál  verður  mildinnar  skál. 


431 

Brúðkaup  lambsiiis. 

(Opb.  19.) 

Hátt  lúðrar  hljóma, 
hvellt  gígjur  óma; 
raddir  þær  róma 
rjetta  gui!í3  dóma. 
Hátíð  skal  halda 
hinum  alvalda. 
Þökk  þúsundfalda 
þjónar  hans  gjalda. 

Lofið  lifanda 
lífsins  gefanda, 
einn  allsvaldanda, 
alls  góðs  veitanda, 
herra  himnanna, 
hjálparann  manna, 
yndi  englanna 
einasta  sanna. 

Standa  þar  staddir 
sterkar  með  raddir 
guðs  vinir  gladdir, 
gestir  tilkvaddir. 
Hátt  heyrist  kalla 
heimsbyggð  um  alla. 
Gígjurnar  gjalla 
gný  likt  vatnsfalla. 

Kviknar  nú  kæti, 


432 

komið  í  sæti. 
Hjer  er  hnossgæti, 
hlýtt  eptirlæti. 
Ó  hve  gott  eiga 
allir,  sem  meiga 
guðs  gleðiveiga 
gullbikar  teyga. 

Ljós  brúðkaups  Ijóma, 
lög  brúðkaups  hljóma, 
býst  nú  í  blóma 
brúðurin  fróma. 
Skínandi  skrýða 
skrúðklæði  þíða 
brúðina  blíða 
brúðgumann  fríða. 

Ríkur  fram  ríður 
riddari  fríður. 
Brúðgumi  býður 
báðar  á  síður. 
Konungur  kallar: 
„Komið  til  hallar, 
konur  og  karlar, 
kynslóðir  allar.'' 

Fram  þegar  fer  hann 
fólkvang  um  þveran, 
blóðskikkju  ber  hann, 
brynjaður  er  hann. 
Er  sem  und  enni 


434 

Sjá  þar  sveit  fara 
sigurvegara, 
hiinins  herskara, 
heimsins  frelsara, 
konung  kónganna, 
konung  englanna, 
drottin  drottnanna, 
drottin  þjóðanna. 

Himneska  höndin 
hátt  rciddi  vöndina ; 
leysti  hún  löndin, 
losnuðu  böndin. 
Lifnar  nú  lundin, 
Ijúf  er  nú  stundin. 
Fagnaðar  fundinn 
frelsis  gaf  mundin. 

Hátt  lúðrar  hljóma, 
hvellt  gigjur  óma; 
raddir  þær  róma 
rjetta  guðs  dóma. 
Býst  nú  í  blóma 
brúðurin  fróma; 
sæld  með  og  sóma 
sú  mun  æ  Ijóma. 

Látið  lof  gjalla 
lofðungi  snjalla 
himnanna  halla 
hinum  gjörvalla. 


433 

oldslogar  brenni. 
Kóróuu"  cg  kcnni, 
Krists  nafn  á  hcnni. 

Hvellt  hljómar  lúður. 
Hlakkar  til  brúður. 
Mar  makkaprúður, 
mjög  fast  er  knúður; 
hart  hleypur  völlinn, 
hvítur  sem  mjöllin. 
Hamra  gnýr  höllin, 
hátt  duna  fjöUin. 

Röskvir  riddarar 
ráðast  til  farar: 
himna  herskarar, 
hetjur  guðs  snarar; 
lopt  og  lá  ríða; 
Ijósgeislar  skrýða 
fákana  fríða, 
feldina  síða. 

Glóa  gullhjálmar, 
glampa  stálálmar, 
skína  járnskálmar, 
skært  hljóma  málmar. 
Hvellt  bjöllur  hringja, 
hátt  skjómar  sjmgja, 
láta  lof  klingja 
lífsins  foringja. 


Biblluljóö   II. 


435 

Drótt  dala'  og  fjalla, 
drottin  ákalla, 
Annist  hann  alla.  — 
Óður  skal  falla. 


Apturkoiiiíi  liimiíi  díimi. 

(Opb.  21.1.) 

Ómar  dynjandi  raust,  hljómar  glymjandi  gnýr, 
þj'tur  gjallandi  líiðurinn  hátt. 
Og  í  Ijómandi  röð  kcmur  lifenda  fjijld, 
allir  lofandi  skaparans  mátt. 


Eiii  röJd: 
„Ó  hver  er  þessi  feiknar  fjöld? 

Marg.<\r    raddir : 

„Vjer  framliðnu, 

vjer  framliðnu. 
í  löngu  luktum  gröfum 
vjer  lengi  sofið  höfiim. 
Nú  stígum  vjer  á  græna  grund, 
nú  göngum  vjer  á  drottins  fiind; 
hann  Ijet  sinn  lúður  gjalla; 
oss  hvellan  bar  að  eyrum  óm 
og  undursterkan,  skæran  róm; 
vjer  heyrðum  herran  kalla." 

Ein  rödd : 

„Og  hver  er  þessi  múgur  manns? 

28* 


436 

Margar    raddir: 

„Vjer  sóttdauðu, 

vjer  sóttdauðu. 
í  dinimu  jarðar  djúpi, 
í  dökkum  moldar  hjúpi 
vjer  legið  höfum  langa  stund 
í  Ijúfum,  værum  næturblund. 
Nú  vöknum  vjer  af  dvala. 
Vjcr  dustum  af  oss  dökka  mold. 
og  drottins  aptur  lítum  fold 
og  ]jó3ið  loptsins  sala." 

Ein  rödd: 

„Og  hver  er  þessi  mikla  mergð?" 

Margar    raddir : 

„Vjer  drukknuðu, 

vjer  drukknuðu. 
i  undirdjúpsins  öldum, 
á  unnarsteinum  köldum 
vjcr  soflð  höfum  sætt  og  rótt 
á  svölum  botni  langa  nótt. 
Nú  vöknum  vjcr  af  blundi. 
Nú  göngum  vjer  úr  svölum  sal 
og  svipumst  um  í  grænum  dal 
og  Ijósum  aldinlundi." 

Ein  rödd: 

„Og  hver  er  þessi  fjöldi  fólks?" 
Margar    raddir: 
„Vjer  helfrosnu, 
vjer  helfrosnu. 


437 

Und  kröpum  klakahrönnum 
og  köldum  jökulföunum 
vjer  soíið  höfum  ár  og  öld 
og  ekki  hreyfðist  fönnin  köld. 
Nú  vöknum  vjer  að  nýju. 
Nú  vorið  kemur  bjart  og  blítt, 
þá  bráðnar  allt  og  verður  þítt 
í  himinljósi  hlýju." 

Ein  rödd: 
„Og  hver  er  þessi  hjörðin  björt?" 

Margar    raddir : 

„Vjer  hröpuðu, 

vjer  hröpuðu. 
Und  ógnar  apalklettum 
og  urðarskriðum  þjettum 
vjer  hörðum  sængum  hvildum  á, 
en  hellubjarg  var  ofan  á. 
Nú  vöknum  vjer  þó  aptur. 
Nú  haíið  er  af  brjósti  bjarg, 
og  burtu  tók  hið  þunga  farg 
hinn  áýn  drottins  kraptur." 

Ein  rödd : 

„Og  hver  er  þessi  skari  skær?" 

Margar    raddir : 

„Vjer  helbrunnu, 

vjer  helbrunnu. 
Und  öskudjmgjum  duldir, 
und  dökkum  skaíli  huldir 


438 

vjer  legið  höfum  langa  hríð, 

nú  loksins  birtir  upp  um  síð. 

Nú  vöknum  vjer  af  draumi. 

Nú  burt  er  dyng'jan  dimm  og  þjett, 

vjer  drögum  andann  hægt  og  Ijett 

í  hrcinum  himinstraumi." 

Ein  rödd: 

„Og  hver  er  þessi  fylking  fríð?" 

Margar    raddir: 

„Vjer  vopndauðu, 

vjer  vopndauðu. 
Yjer  lágum  lengi  1  valnum 
sem  lík  í  „beinadalnum." 
Á  föl  og  skinin  blásin  bein 
með  bleikum  geislum  máninn  skein. 
Nú  upp  vjer  aptur  rísum. 
Og  drottin,  sem  oss  sigur  gaf 
og  svipti  dauðans  fjötrum  af, 
vjer  nú  að  nýju  prísum." 

Ein  rödd: 

„Og  hver  er  þessi  þyrping  stór?" 
Margar    raddir: 

„Vjer  líflátnu, 

vjer  líflátnu 
Vjer  helgan  reit  ei  hlutum, 
en  hvíldar  þó  vjer  nutum 
í  friðarskauti  frelsarans 
og  fengum  skjól  í  armi  hans. 


439 

Nú  vöknum  vjer  sem  hiiiir: 
og  göngum  nú  með  glaðri  lund 
og  glöðum  hug  á  drottins  fund 
sem  drottins  virktavinir." 

Ein  rödd : 

„Og  hver  er  þessi  hópur  smár?" 

Margar    raddir : 

„Vjer  dauðfæddu. 

vjer  dauðfæddu. 
Vjer  lágt  í  skauti  lágum 
og  Ijósið  aldrei  sáum. 
þó  áttum  vjer  að  verða  menn; 
í  víngarð  guðs  vjer  komumst  enn. 
Nú  vjer  til  lífsins  vöknum. 
Nú  Ijósið  oss  og  lífið  skín, 
það  líf,  sem  ei  um  eilífð  dvín; 
hins  forna  sízt  vjer  söknum." 


Ó  þú  lifenda  fjöld,  kom  þú  lofandi  guð 
þcssa  Ijómandi  fagnaðarstund. 
Fyrir  skínandi  stól  krjúi)  þú  fallandi  fram, 
prísa  frelsandi  lífgjafans  mund. 


Hin  himneska  Jerrisaleni. 

(Opb.  21.   22.) 

Hinn  fagri  himin  í  háum  Ijóma 
hann  hverfur  sem  lítið  ský  á  burt. 
Hið  fagra  hauður  í  fullum  blóma 


440 

það  fýkur  á  draut  sera  laufblað  þurt. 

Þá  blikna  Ijósin 

1  björtum  sölum, 

þá  bliknar  rósin 

í  grænum  dölum. 
Öll  fegurð  himins  og  foldar  skraut 
það  fölnar  og  deyr  og  hverfur  braut. 

En  fegri  sýn  þá  sje  jeg  í  anda, 
þótt  sortni  himin  og  farist  jörð. 
Jeg  nýjan  himin  á  nú  lít  standa 
og  nýjan  blómlegan  jarðarsvörð. 

Þar  lopt  er  hreinna, 

þar  land  er  grænna; 

allt  Ijómar  seinna 

svo  miklu  vænna. 
Hið  gamla  er  afraáð.     Sjá  allt  er  nýtt 
og  ungt  og  blómlegt  sem  vorið  frítt. 

í  anda  sje  jeg  af  himni  hniga 
guðs  helgu  borg  niðuf  í  grænan  dal, 
og  fram  sem  brosandi  brúði  stíga 
mót  brúðgumanum  i  fögrum  sal. 

Sem  unga  brúði 

jeg  borg  sje  skrýdda 

í  björtu  skrúði 

og  liljum  prýdda. 
Híin  glöð  mót  skínandi  himni  hlær, 
er  hana  faðmar  svo  dýrðarskær. 

Hve  fagurt  Ijómar  sú  borgin  bjarta, 


441 

sú  brúður  guðs,  er  af  himnum  stje! 
í  hvítum  möttli  jeg  mey  lít  skarta 
og  men  um  ennið  af  galli  sje. 

Með  fögrum  hjálmi 

og  faldi  hreinum 

og  fægðum  málmi 

og  dýrum  steinum 
hún  skín  af  dýrðinni  drottins  skær 
sú  dýra  brúðurin  guði  kær. 

Þar  höll  er  konungsins  herskaranna, 
er  himnum  ofan  hann  stigur  frá; 
Þar  tjaldbúð  guðs  er  á  meðal  manna, 
því  mönnunum  vill  hann  búa  hjá, 

Og  allir  13'ðir 

úr  löndum  öUum 

hann  lofa  fríðir 

í  dj^rðarhöllum. 
Þeir  búa  hjá  guði  og  guð  hjá  þeim, 
scm  guð  hefur  kvatt  í  Ijósið  heim. 

Par  engin  tár  munu    af  augum  renna 
og  enginn  grátur  mun  sjást  á  brá; 
þar  engin  sár  munu'  í  brjóstum  brenna, 
því  bezti  græðarinn  læknar  þá; 

hann  þerrar  tárin 

af  þeirra  augum 

og  þvær  upp  sárin 

úr  náðarlaugum. 
0  komið  að  sefa  sorg  og  harm 
og  sárin  að  græða"  í  mæddum  barm. 


442 

Þar  framar  ei  sorgarsöngvar  hljóma 
n;e  sút  og  grátur  og  hljóð  og  vein; 
þar  framar  ei  hjartans  andvörp  óma 
og  engar  stunur  og  mæðukvein. 

Þar  gígjur  hljóma 

með  gullna  strengi, 

og  glaðar  óma 

þær  sætt  og  lengi. 
Ó  komið  úr  heljar  harmaþröng 
og  hlustið  á  lífsins  gleðisöng. 

Par  engin  nej'^ð  eða  þrenging  þjakar 
og  þröng  og  skortur  ei  framar  sjest; 
þar  engum  fátæktin  angur  bakar 
og  enginn  liður  þar  nokkurn  brest. 

Af  d^'rðar-auði, 

sem  aldrei  þrjHur, 

þar  eins  hinn  snauði 

sem  ríki  nýtur. 
0  komið,  snauðir,  þann  feng  að  fá 
úr  fjesjóð  blessunar  himnum  á. 

Par  ekkert  Ijótt  eða  óhreint  kemur 
og  engin  svik  eða  fals  og  lygð; 
þar  enginn  glæp  eða  illsku  fremur 
og  enginn  drýgir  þar  viðurstyggð. 

Þar  hreinar  lindir 

af  Ijósi  streyma 

og  lífsins  myndir 

í  djúpi  geyma. 


443 

Ó  komið  allir,  er  saiirgar  synd 
og  synd  af  þvoið  í  náðarlind. 

Þar  engin  svíðandi  beizkja  brennir 
og  bjarta  þurkar  iipp  svalalind. 
Þar  frost  ei  bylgjur  í  fjötur  spennir, 
svo  fá  þær  ei  speglað  himins  mynd. 

Þar  sífellt  liður 

frá  lambs'ns  stóli 

einn  lækur  fríður 

úr  hreinu  bóli. 
Ó  komið  þjTStir,  að  þessura  brunn 
og  þorsta  svalið  í  lífsins  unn. 

Þar  framar  ei  blóminn  fölnað  getur, 
þar  fölva  dregur  ei  nokkurn  á. 
Þar  kemur  ei  haust,  þar  kcmur  ei  vetur. 
þar  kulnar  ei  framar  nokkurt  strá. 

í  vorsins  Ijóma 

þar  lífstrjen  gróa ; 

í  lifsins  blóma 

þar  aldin  glóa. 
Ó  komið,  hraktir,  og  hressist  þar 
á  hreinum  aldinum  gleðinnar. 

Þar  engir  framar  af  sóttum  sýkjast 
og  sjúkdómar  engar  finnast  þar; 
þar  allra  sjúklinga  meinin  mj'kjast 
og  meinsemdir  verða  læknaðar. 

Þar  altlin  Ijóma 

á  lífsins  greinum 


444 

með  líknardóma, 

sem  eyða  meinum. 
0  komið,  sjiikir,  að  krossins  rót, 
á  krosstrje  lífsins  er  heilsubót. 

Þar  enginn  framar  af  elli  bej^gist, 
þar  ellin  hrukkar  ei  fölva  kinn ; 
þar  stirðnar  ei  hönd  nje  fótur  feygist, 
þar  framar  ei  dvinar  þrótturinn. 

Þar  epli  Ijóma, 

sem  lífið  j'ngja, 

og  ]jetta  dróma, 

sem  krapta  þyngja. 
Ó  komið,  gamlir,  með  kjörin  þung, 
þar  kynslóð  mannanna  verður  ung. 

Þar  enginn  skilnaður  amar  lengur 
og  enginn  söknuður  hjörtun  sker. 
Þar  enginn  hryggur  frá  garði  gengur, 
ei  gráta  menn  neinn,  er  burtu  fer. 

Þeir  saman  una, 

sem  unnast  vilja, 

og  aldrei  munu 

þeir  framar  skilja, 
Ó  komið,  vinir,  er  kveðjizt  hjer, 
þar  kveðja  skilnaðar  nein  ei  er. 

Þar  engin  bölvun  nje  agg  er  framar 
og  engin  sundrung,  kíf  eða  stríð ; 
þar  engin  hoipt  eða  hatur  amar 
og  horfinn  er  rógur,  spott  og  níð. 


445 

Menn  búa  saman 

í  sátt  og  friði, 

við  saklaust  gaman 

und  lífsins  viði. 
Ó  komið,  þreyttir  og  finnið  frið. 
í  friðarins  skjóli  lífstrjeð  við. 

Þar  engin  nótt  eða  nið  er  lengur 
og  nokkuð  framar  ei  skyggir  á; 
þar  aldrei  dagurinn  undir  gengur, 
þar  eilíf  sólin  er  hjört  og  há. 

Þar  sól  og  dagur 

er  drottinn  sjálfur 

og  dýrðarfagur 

hann  skín  um  álfur. 
Ó  komið,  Mindir  og  lítið  Ijós 
og  Ijósanna  föður  sj'ngið  hrós. 

Par  enginn  framar  er  endir  gæða 
og  enginn  rekinn   úr  paradís. 
Þar  enginn  framar  er  endir  kvæða 
og  cngar  lyktir  á  drottins  prís. 

Þar  dásemd  fegri 

skal  drottni  gjalda 

og  dásamlegri 

um  aldir  alda. 
Þar  allir  syngja'með  einum  róm 
guðs  eilíft  lof  í  hans  hélgidóm. 


Röð  kvæðanna. 


Bla. 

1.  Vitrua  Sakaríasar  (Lúk.  1.) 7 

2.  Boðun  Mariu  (Lók.  I.) 11 

6.    Jólanóttin  (Lúk.  2.)     .     .     .     -     .     , 19 

4.  Vitringarnir  (Matt.  2.)     .     .     .     , 28 

5.  Simon  og  Anna  (Líik.  2.) 34 

6.  Draumur  Jósefs  (Mitt.  2.) 37 

7.  Jesús  í  musterinu  (Lák.  2.) 42 

8.  Skírn  Jesú  (Mitt.  3.,  Mark.  L,  Lúk.  3.,  sbr.  Jóh.  3.)  4ó 

9.  Freistingin  (Mitt.  4  ,  Mark.  1.,  Lúk.  4.)        ...  53 

10.  Brúðkaupið  í  Kana  (Jóh.  2.) 66 

11.  Jesás  og  Niködemus  (Jóh.  3.) 71 

12.  Við  Jakobsbrunn  (Jóh.  4.) 75 

13.  Jesóa  í  Ndzarot  (Lúk.  4.) 78 

14.  Fjallræðan  (Matt.  5-7.) 81 

15.  Hinn  mikli  liskidráttur  (Llik.  5.) 89 

16.  Við  Betesdalaug  (Jóh.  5.) 92 

17.  Sjöklingarnir  (Mut.  8.  9.   12.  17.  20.  o.  v.)       .     .  96 

18.  Likfylgdin  í  Nain  (Lúk.  7.) 101 

19.  Jóhannes  skírari  í  myrkvaatofu  (Matt.  11.)    .    .    .  106 

20.  Hin  bersynduga  (Lúk.  7.) 108 

21.  Guðs  riki  (Matt.  13.,  Mark.  4.,  Lök.  8.  13.)      .     .  111 

22.  Jesús  kyrrir  storminu  (Matt.  8.,  Mark.  4.,  Ltik.   8.  115 

23.  Dóttir  Jairusar  (Matt.  9.,  Mark.  5.,  Lök.  8)  .     .     .  123 

24.  Liflát  Jóhannesar  skirara  (Matt.  14.,  Mark.  6.)  ,    .  128 

25.  Jesús  mettar  mannfjöldaun  (Matt.  14.  o.  v.)  .     .     .  132 

26.  Jesús  gengur  á  vatninu  (Matt.  14.  o.  v.)       ...  137 

27.  Kanverska  konan  (Matt,  15.,  Mark.  7.)     ....  148 

28.  Effata  (Matt.  15.,  Mark.  7.) 152 

29.  Ummyndanin  (Matt.  17.,  Mark  9.,  Lúk.  9.)   .     .     .  156 

30.  Hinn  skuldugi  þjónn  (Matt.  18.) 167 

31.  Sakakonan  (Jóh.  8.) 170 


447 

Bls. 

32.  Hinn  blindfæddi  (J6h.  9.) 174 

33.  Lazarns  (Jóh.  11.) 178 

34.  Presturinn,  Lcvítinn  og  Samverjinn  (Líik.  10.)  .     .  187 

35.  Marta  og  Maria  (Lúk.  10.) 193 

36.  Hin  mikla  kveldmáltið  (Lúk.  14.) 197 

37.  Hinn  týndi  sonur  (Lúk.  15.) 200 

38.  Hinn  ríki  og  fátæki  (Lák.  16.) 207 

39.  Tíu  líkþráir  (LCik.  i7.) 211 

40.  Jesús  blessar  börnin  (Matt.  19.,  Mark.  10.,  Lök.  18.)  215 

41.  Verkamenn  í  víngarði  (Mitt.  20.) 218 

42.  Spádómar  Jesú  (Matt.  16.,  17.,  20.,  23.,  24.,  26  o.  v.)  222 

43.  SakkeuB  (Líik.  19.) 225 

44.  Innreið  Jesú  í  Jerúsalem  (Matt.  21.  o.  v.)     .     .     .  230 

45.  Bríiðkaup  kouungesonarins  (Matt.  22.)       ....  282 

46.  Fdrísearnir  (Mitt.  23.,  Mark.  12.,  Lúk.  11.,  20.)    .  236 

47.  Jerúsalem  (Matt.  24.,  Mark.  13) 241 

48.  Heimslok  (Matt.  24.,  Mark.  13.,  Lök.  21.)     ...  244 

49.  Dómurinn  (Matt.  25.,  Líik.  21.; ,     .  248 

50.  Kveldmáltið  drottins  (Matt.  26.,  Mark.  14.,  Lúk,  22.)  252 

51.  Skilnaðarræða  Jesú  (Jóh.  14. — 16.) 255 

52.  Bæn  Jesó  (Jób.  17.) 261 

53.  Jesús  i  Getsemhne  (Mitt.  26.,  Mark,  14.,  Lúk.  22,, 

Jóh.  11.) 265 

54.  Afneitun    Pjeturs    (Matt.   26.,  Mark.  14.,  Lúk.  22., 

Jóh.  18.) 277 

55.  Sjáið  mannina!  (Jóh,  18.) 285 

56.  Jesús  á    Golgata    (Mitt.    27.,  Mirk.  15.,  Lók.  23., 

Jóh.  19.) 290 

.57.    Pdskadagsmorguu   (Mitt.  28.,  Mark.  15.,  Lúk.  24., 

Jóh.  20.) 301 

58.  Jesús  og  Maríá  (Jóh.  20.) 307 

59.  EmauBgangan  (Lúk.  24.) 311 

60.  Jesús  og  Tómas  (J6h.  20.) 318 

61.  Jesús  birtist  í  Galileu  (Jóh.  21.)       322 

62.  Himnaföriu  (Mark.  16.,  Lök,  24.,  Pg,  1.)       ,     .     .  328 

63.  Hvitasunnumorgun  (Pg.  2.) 336 


448 

Bls. 

64.  Hinn  fyreti  söfnuður  (Pg.  2.) 348 

65.  Pjetur  læknar  haltan  mann  (Pg.  3.) '335 

66.  Jóhannes  og  Pjetur  (Pg.  4.) 352 

67.  Gamalíel  (Pg.  5.) 357 

68.  Stefán  (Pg.  6.  7.) 360 

69.  Fillippus  og  svertiogian  (Pg.  8.) 363 

70.  Vitrun  Sáls  (Pg.  9.) 366 

7i.    Kornelíus  (Pg.  10.) 371 

72.  Pjetur  í  myrkrastofu  (Pg.  12.) 376 

73.  Páll  og  dýflizuvörðurinn  (Pg.  16.) 381 

74.  Grikklandá  goð  (Pg.  17.) 386 

75.  Díaua  i  Efesus  (Pg.  19.) 391 

76.  Evtýkus  (Pg.  20.) 394 

77.  Kveðja  Páls  til  Efesuamanna  (Pg.  20.)     ....  396 

78.  Ölduæair  (Pg.  27.) 399 

79.  Naðran  (Pg.  28.) 404 

80.  Vitran  Jóhannesar  (Opb.  1.) 407 

81.  Boðskapur  til  sjö  safnaða  (Opb.  2.  3.) 411 

82.  Bókin  og  kmbið  (Opb.  4.  5.) 414 

83.  Innsiglin  opnast  (Opb.  6.) 418 

84.  Við  hásæti  guðs  (Opb.  7.)    .     , 421 

85.  BáBanurnar  (Opb.  8.— 11.) 425 

86.  Reiðiskálarnar  (Opb.  15.  16) 428 

87.  Brúðkaup  lambsina  (Opb.  19.) 431 

88.  Apurkoma  hinua  dánu  (Opb.  20.)      ......  435 

89.  Hin  himneska  Jeröáalalem  (Opb.  21.  22.)  ....  439 


= 

^ 

O  oo 

^l 

^ti 

IU  = 

^^^<o 

>= 

o  «, 

(/)  = 

Q.  1- 

z  = 

ti- 

—1 
=  X  oo 
tn  o 

'Sa 

Q  = 

^==>- 

1— = 

<  r- 

<  = 

:^ 

_j  = 
i-  = 

3| 

LU 

1 

^° 

d 

k 

Q  co 

